s£ IslamLand 


Ang Babae sa Islam 

At ang Pagpapabulaan sa mga 
Karaniwang Maling Pagkakaunawa 



ni: 

Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Kareem Al-Sheha 

M j<{ j1f jii j -<^ii r j1f t—o<r* 


Isinalin sa Wikang Tagalog nina: 

Mohammed Amir Ornido, MBA. 
Jamal Q. Joves 


v* Islamland 

WWW.ISLAMLAND.COM 





\g>J LS]LAMJLAMC^ 

GrowGoodness BYYOURHAND 



M IslamLand 

Ang Aklat na ito ay may Kaugnayan sa mga sumusunod na 
mga Katanungan at mga Pinagtatalunan: 

0 Ang kalagayan ng mga kababaihan mula noong unang 
panahon: Ang mga Babae noong panahon bago dumating 
ang Islam sa Arabong Lipunan; Ang mga taga India; Ang 
mga taga Tsina; Ang mga taga Griyego; Ang mga taga 
Romano; Ang mga Tradisyunal na lipunan ng mga Hudyo; 
Sa mga Tradisyunal na lipunan ng mga Kristiyano; at mula 
sa mga Modernong Lipunan na walang kaugnayan sa 
relihiyon. 

□ Sa mga bagay kung saan ang mga Lalaki at mga Babae ay 
pantay-pantay sa Islam; Sa mga saligan ng Sangkatauhan; 
Sa pagsasagawa ng mga Tungkulin; Sa mga gantimpala at 
kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay; Sa mga 
ari-arian at ang kalayaan sa pakikipag-unawaan sa 
pananalapi; Sa mga pangangalaga ng dangal at kadakilaan; 
Sa mga sapilitang pag-aaral; Ang pagbabata sa mga 
pananagutan para sa pagbabago ng lipunan. 

D Ang mga katayuan at karapatan ng mga Babae sa iba't- 
ibang larangan ng buhay sa Islamikong lipunan: bilang 
sanggol, sa pagkabata, sa pagdadalaga, bilang dalaga, 
bilang asawa, bilang ina, bilang kapamilya o kamag-anak, 
bilang kapitbahay at bilang babae sa pangkalahatan. 

D Ang maling pagkaunawa tungkol sa mga karapatan ng mga 
Kababaihan at ang kanilang mga tungkulin sa Islam at ang 
pagpapabulaan sa mga ito; Sa poligamya o maramihang 
pag-aasawa; Sa pamumuno at pananagutan; Sa Kontrata sa 
pag-aasawa at ang Tagapangalaga; Sa pananakit sa asawa; 
Sa pagpatay ng may dangal; Sa diborsyo; Sa pagpatotoo; Sa 
pagmamana; Sa pagbayad ng salapi sa napatay na tao; Sa 
pagtatrabaho; Sa paggamit ng 'Hijab' (pantakip sa ulo at 
mukha). 


W IslamLand 

Ang Mga Nilalaman 

□ Paunang Salita ng Tagasalin 

□ Paunang Salita ng may Akda 

□ Pagpapakilala 

□ Ang Panawagan para sa Karapatan ng mga 
Kababaihan 

□ Ang Katayuan ng mga Kababaihan sa Kasaysayan 

□ Ang Karapatan ng Kababaihan sa Islam 

o Ang Pagkapantay-Pantay ng Lalaki at Babae at ang 
Kanilang Likas na Kaganapan sa Bawa't-isa. 
o Ang mga Babae bilang Sanggol, Bata at Anak 
o Ang mga Babae bilang Kapatid 
o Ang mga Babae bilang Asawa. 
o Ang mga Kababaihan bilang Mga Ina. 
o Ang mga Kababaihan bilang Kamag-anak at Kapit- 
bahay. 

o Ang mga Maling Paratang Tungkol sa mga Babae 
o Ang Polygamya sa Islam 

o Ang Karapatan ng Tagapangalaga sa Kontrata ng 
Pag-aasawa. 

o Ang Pananalapi at ang Moral na Pananagutan. 
o Ang Pananakit sa Asawang Babae 
o Ang Pagpatay Dahil sa Karangalan 
o Ang Karapatang Makipag-Diborsyo ay nasa Lalaki 
o Ang Karapatan ng Babae sa Pamana 
o Ang Diyah (Pagbayad ng Salapi sa Napatay) 
o Ang Pagpapahayag ng mga Kababaihan 
o Paglalakbay ng Babae na Walang Kasamang 
Pangunahing Kamag-anak na Lalaki 
o Ang Karapatan ng Babae para Maghanap-buhay. 
o Sa Paggamit ng 'Hijab' (pantakip sa ulo at mukha). 

□ Panghuling Salita 


M IslamLand 

Ang Paunang Salita ng Tagasalin 

Ako ay nagsisimula sa Ngalan ngAllah, AngMahabagin, ang 
Maawain. Lahat ng papuri ay nauukol lamang sa Allah, ang 
Dakila. Nawa'y purihin at itampok ngAllah angpagbanggit sa 
Propeta at iligtas siya at ang kanyang pamilya, ang kanyang 
mga kasamahan, at ang lahat ng mga tumatahak sa kanilang 
landas na ligtas mula sa anumang kasamaan at ipagkaloob sa 
kanila ang katiwasayan sa Araw ngMuling Pagkabuhay. 

Tinatalakay sa aklat na ito ang natatanging katayuan ng mga 
babae sa relihiyong Islam at ipapaliwanag ang mga ibang 
maling pagkakaunawa at maling pagpapalaganap sa 
pamamagitan ng paglalathala ng mga ignoranteng tao ng may 
masamang hangarin. Sa Islam ang mga lalaki at mga babae ay 
pantay sa kanilang pagkatao, at sa kanilang mga saligang 
pananagutan at karapatan, ang pagkakakilala bilang likas na 
bago sa mundo kung ikumpara sa ibang kabihasnan sa panahon 
ng pagdatal ng Islamikong mensahe sa pamamagitan ni 
Propeta Muhammad (0) at nananatili sa mga maraming tao sa 
buong mundo hanggang sa ngayon. Sa Islam ang mga 
kalalakihan at ang mga kababaihan ay mayroong tungkulin na 
ginaganap o pinupunan ng bawa't isa sa lipunan. Ang mga ito 
ay kasukat ng kani-kanilang likas na pangangatawan, 
pangkaisipan at pagkiling sa lipunan at ang mga di- 
pagkakasundo. Ang mga katangian ng mga babae ay maaaring 
maging ganap kung ang mga ito ay mabigyan ng katuparan ang 
pagkakaugnay niya sa mga lalaki. Gayon din ang katangian ng 
pagkalalaki ng mga kalalakihan ay hindi magiging ganap kung 
hindi mabigyan ng halaga ang pakikipag-ugnayan niya sa mga 
babae sa lipunan. Malaking kawalan ng katarungan ang 
mangyayari kung sapilitang hahanapin sa kanila ang 
pagkakapantay ng katangian ng bawa't isa dahil sila ay likas na 
hindi pareho, datapwa't sila ay kapupunan ng bawa't isa. Kung 
pipilitin nating sila ay hindi magkapantay, sila ay ating 


W IslamLand 

hinahamak, dahil sila ay tunay na magkapareho. Ang Allah, ang 
Makapangyarihan at ang Tagapaglikha na Nakababatid ng lahat 
ng bagay, lamang ang Walang Kapintasan Tagapatnubay sa 
tama at pinong landas, na walang pagkukulang at 
pagmamalabis. Dahil ang mga karapatan ay laging nauugnay sa 
kakayahan, tungkulin at pananagutan, ang walang katulad na 
pananaw ng Islam tungkol sa mga karapatan ng mga babae ay 
nararapat na lubos na mailagay sa nilalaman ng alituntunin ng 
kagandahang-asal at ayon sa batas ng Islamikong paniniwala, 
kabutihang asal at sa pagbabatas. Ang sangkatauhan ay 
mananatili at magtatagumpay lamang kung nananatili at 
umuunlad ang bawa't pamilya, kalakip ng pagsasagawa ng 
mga tungkulin at natatanggap ang karapatan ng bawa't 
miyembro ng pamilya, habang nagpapasakop sa katanggap- 
tangap na kabanalan o kabutihan sa lahat ng dako (ng daigdig), 
kasama sa mga ito ang pananampalataya, kadalisayan, 
kahinhinan, paggalang, ang magandang pag-uugali o kabaitan 
at katapatan ng moralidad. Tunay na ang mga iba't ibang 
lipunan at kultura ay maglalarawan ng ibang pananaw sa mga 
ganitong paksa at kagalingan. 

Sa mga ipinanaog na kapahayagang Islamiko, maraming 
mahusay na pagpapakilala at tumutukoy sa pagkapantay- 
pantay ng babae sa lalaki, at ang natatanging ugnayang 
bumibigkis at namamagitan sa pagitan ng lalaki at babae. 
Halimbawa ang Allah, ang Maharlika, ay nagsabi; 

“Katiyakan, ang mga lalaking nagpapasakop at ang mga 
babaeng nagpapasakop, ang mga sumasampalatayang lalaki 
at mga sumasampalatayang babae, ang mga masunuring 
lalaki at mga masunuring babae, ang mga matatapat na 
lalaki at mga matatapat na babae, ang mga matitiyagang 
lalaki at mga matitiyagang babae, ang mga mababang-loob 
na lalaki at mga mababang-loob na babae, ang mga 
mapagkawanggawang lalaki at mga mapagkawanggawang 


M IslamLand 

babae, ang mga mapag-ayunong lalaki at mga mapag- 
ayunong babae, angmga lalaki na nangangalaga sa kanilang 
maselang bahagi ng katawan at mga babae na nangangalaga 
sa kanilang maselang bahagi ng katawan, at ang mga lalaki 
na lagi ng nag-aalaala sa Allah at mga babae na lagi ng nag- 
aalaala sa Allah, sa kanila ay inihanda ng Allah ang 
pagpapatawad at malaking gantimpala (ang Paraiso)." 
(Qur'an 33:35) 

Ang Dakilang Allah ay nagsabi; "...Sila ang inyong damit 
(saplot) at gayundin naman na kayo ang kanilang damit 
(saplot)..." (Qur'an 2:187) 

Ang mga damit at mga kasuutan ay kinakailangan upang 
mainitan, pagsanggalang, pangsaplot, at palamuti; sa ating mga 
kasuutan ay may ginhawa, kapanatagan, kasiyahan at 
pagkakakilanlan. Ang mga lalaki at babae ay kailangan nila ang 
bawat isa katulad ng katawan ng tao na hubo ay 
nangangailangan ng damit upang harapin ang kanyang likas at 
panlipunan kapaligiran. 

Ang Islamikong lipunan ay may sariling pananaw na 
magpapakilala, na ang paglalarawan na ito ay siyang maaaring 
pinakamataas na uri sa pagpapahalaga sa tao na matatamo 
dahil ito ay batay sa banal na kapahayagan at sa patnubay mula 
sa nag-iisang Tagapaglikha, ang Diyos ng Sangkatauhan, ang 
Allah ang Mapagbigay, ang Matalino, ang Dakila at 
Nakababatid ng lahat, alam Niya ang lahat ng mga 
pangangailan ng Kanyang mga nilikha. Ipinadala Niya ang 
Kanyang huli at sagka ng mga Propeta sa sangkatauhan, si 
Muhammad ibn Abdullah (H). Binigyan siya ng Dakilang Allah 
ng inspirasyon sa pamamagitan ng kapahayagan at katuruan na 
naging lubos na patnubay at halimbawa sa mga matatapat na 
mananampalataya, na nag-akay sa mga alipin ng Dakilang 
Allah sa pagiging matapat at masunurin, sa lahat ng uri ng 


\r' IslamLand 

pagkakataon at sa lahat ng kalagayan ng buhay. Sa kababaang- 
loob ng paglilingkod ni Muhammad, ang Sugo ng Allah (|g), na 
nagdala ng mensahe at isinagawa ang malaking pananagutan 
ng kanyang misyon na may kabaitan at awa. 

Ang kanyang pamilya at tagasunod, kahima't tao na hindi 
sakdal na siyang tanda ng kahinaan ng tao, ay sumunod sa 
kanyang halimbawa, sa katatagan ng pagiging mabuti at kahit 
na hindi binibigyan ng halaga ang kanyang kabaitan. 
Pagkatapos ng mga halimbawa ng mga Propeta ng Allah, 
kasama na rito sina Noe (Noah), Ibrahim (Abraham), Moises 
(Moses) at si Hesus (Jesus), (Nawa'y purihin at itampok ng 
Allah ang pagbanggit sa kanila), sila ang nagpakita sa atin ng 
pinakamagandang halimbawa. Ang mga ibang humaliling 
henerasyon na mga Muslim ay nagpakita ng iba't-ibang 
kaugalian, at ang iba ay nakakalungkot na lumihis ng tunay na 
nakakasindak sa pinakamababang grado ng pagkaligaw, 
pagkakasala at kriminal na kaasalan. Magkagayon pa man, ang 
mga ibang Muslim ay nanatiling masigasig at hindi nasiraan ng 
loob dahil walang panahon na dumaan na hindi mababanaag 
ang pamumula ng ibang ilaw ng karunungan, ng matatapat at 
mababait na mga Muslim na lalaki at babae, na nagpakita ng 
kabaitan mula sa ipinakilala at ipinamalas ng Islamikong 
mensahe at misyon. 

Ang aklat na ito ay unang nailathala na may pamagat na 
'Ang Babae sa Pananaw ng Relihiyong Islam/ at kami ay 
nagsumikap na iangkop ang pagsasalin nito para sa ikabubuti 
ng mga mahilig magbabasa ng malawakan (tungkol sa Islam). 
Kami ay dumudulog sa Allah, ang Dakila, na sana ay 
tanggapin ang aming hamak na pagsusumikap at patawarin 
kami sa aming pagkakamali. Dahil ang Dakilang Allah ang 
Siyang tumutugon sa mga pagdarasal at tumatanggap ng mga 
mabubuting gawain. 

Abu Salman Deya-ud-Deen Eberle 


s£ IslamLand 


M IslamLand 

Paunang Salita ng may Akda 

Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah, ang Dakila. 
Nawa'y purihin at itampok ng Allah (jife) ang pagbanggit sa 
Kanyang Propeta (Muhammad, f|) at ang kanyang pamilya at 
pangalagaan sila mula sa anumang masamang bagay'. 

Ako ay naniniwala na hindi ko mailahad ang mga bagong 
impormasyon tungkol sa mga paksa na may kinalaman sa mga 
karapatan at ang katayuan ng mga babae sa Islam. 
Samakatuwid, nagtangka akong mag-ipon, isaayos at likumin 
ang mga ibang mahalagang impormasyon sa paksa na ito at 
ipahayag para sa kapakinabangan ng mga mambabasa. 

Ako ay umaasa at dumadalangin para sa patnubay mula sa 
Allah, ang Dakila, na sana'y maging matagumpay ako sa aking 
mga layunin. Hindi magiging makatarungan na paratangan 
ang Islam sa mga maling gawain at pang-aapi sa mga 
kababaihan kung saan maraming mga salita mula sa 
kapahayagan ng Allah, ang Qur'an at sa mga katuruan ng 
Propeta (Si) na itinanggi at ipinagkaila ang ganitong mga 
usapang paninirang puri. Ang Dakilang Allah ay nagsabi; 

"O Sangkatauhan! Nilikha Namin kayo mula sa isangpares 
na lalaki at babae, at ginawa Namin kayo sa maraming 
bansa at mga tribo upang makilala ninyo ang bawa't isa. 
Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng 
Allah ay yaong sumasampalataya na may Taqwa (kabanalan 
at kabutihan) at ganap na nagmamahal sa Allah. 
Katotohanan ang Allah ay Tigib ng Kaalaman at Lubos na 
Nakababatid ng lahat ng bagay." (Qur'an 49:13) 


Ang Dakilang Allah ay nagsabi; 

"At kabilang sa Kanyang mga Tanda ay ang paglikha 
Niya para sa inyo, mga kabiyak (asawa) mula sa inyong 


IslamLand 

sarili, upang inyongmadama ang katahimikan atpahinga 
sa kanila, at inilagay Niya sa inyongpuso angpag-ibigat 
awa sa isa't isa. Katotohanang, naririto angmga Tanda 
sa mga tao na may matiim na pagmumuni-muni." 
(Qur'an 30:21) 

Ang Propeta (M) ay nagsabi; 

"Katotohanan ang mga babae ay kabiyak na kakambal ng 
mga lalaki." (Abu Da’wood, Tirmidhi at itbp, at 
napatotohanan bilang makatarungan) 


Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Kareem Al-Sheha 


Email: info@islamland.com 

Islamland 

WWW.ISLAMLAND.COM 




\I$lamland 


Pambungad 


Ang mga sarisaring panawagan para sa kalayaan ng mga 
kababaihan at pantay na karapatan sa mga lalaki ay narinig na 
mula sa iba't ibang panig ng Mundo, at maraming panawagan 
ang naimbento para sa mga pagmamartsa. Sa ibang mga 
lipunan ang mga babae ay nabuhay sa pagmamaltrato, 
pagmamalupit at walang katarungan at ipinagkait ang 
kaukulang karapatan bilang tao. Mayroong naman mga Muslim 
na pinasinungalingan ang ganitong kalakaran dahil sila ay 
lumabas sa turo at alituntunin ng Islamikong Prinsipyo. Sa 
kabilang banda, ang batas ng Islam ay sinusugan ang karapatan 
ng mga babae sa paraang magaang maunawaan at bilang 
pantay na pamamalakad at ubligasyon. Ang pagsusuri ng maigi 
sa mga panawagang ipinalaganap ng mga kilusang 
pagpapalaya ng mga kabababihan ay ipinakita na ang mga ito 
ay umiikot sa tatlong elemento: 'Pagpapalaya sa mga 
Kababaihan; 'Pantay na Karapatan sa mga Kalalakihan’ at ang 
'Karapatan ng mga Babae'. Susuriin natin ang mga ito batay sa 
liwanag ng Batas ng Islam at sa mga katuruan nito, kahit ano pa 
ang pag-uugali ng mga ignorante at ng mga lumihis sa tunay na 
daan na mga Muslim. 

Una sa lahat, ang salitang 'pagpapalaya' ay nagpapahiwatig 
na mayroong mga tanikala, pagkasakal at pagbabawal na 
nangingibabaw, at pangalawa nito, ang mga babae ay inaalipin 
at kailangan palayain. Ito ay walang katiyakan at walang 
katotohanan dahil ang tunay na kalayaan ay hindi mangyayari, 
kahit pa sila ay mga lalaki o mga babae. Ang tao ay likas na may 
hangganan at maraming ipinagbabawal sapagka't ang kanyang 
kakayahan at kaalaman ay may hangganan at dahil sa 
pangangailangan ng samahang panlipunan. Samakatuwid ang 
mga lalaki at mga babae, sa partikular na lipunan, ay 
nabubuhay sa ilalim ng batas, alituntunin at panuntunan na 


M IslamLand 

siyang nagpapalakad sa lahat ng kalakaran ng kanyang 
pamumuhay. Ang ibig sabihin ang tao ay hindi malaya at 
nagsasarili sa kanyang mga gawa o kaya naman ay walang 
pananagutan sa kanyang mga gawain? Maaari bang maging 
malaya ang sinuman mula sa mga likas na hangganan at sa mga 
pagbabawal na alinsunod sa batas? Kung sakaling sila ay mga 
alipin, ang tanong ay magiging kanino? Ang kalayaan 
samakatuwid ay may mga itinakdang hangganan na kung 
umaalinsunod sa anumang batas, panuntunan o regulasyong 
itinakda, na kung ito ay lumampas sa hangganan, hahantong sa 
di kanais-nais na gawain na mapapansin ng lahat na ito ay 
masagwa, mahalay, hindi sibilisado at napakasama. Ang batas 
ng Islam ay nagpanukala para sa mga lalaki at mga babae sa 
paghahanap ng kalayaan at pagpapalaya mula sa pagsamba sa 
mga diyus-diyosan, kalupitan, pagsasamantala at mula sa di 
makatarungan. Ang mga banal na ipinahayag na prinsipyo at 
batas ay nagtuturo at mahigpit na nagtatagubilin sa pagsamba 
lamang sa Isang Diyos (Allah), pagkapantay-pantay at dakilang 
moralidad o kabutihang-asal. Sa loob ng balangkas na ito, ang 
mga lalaki at mga babae ay mayroong kanya-kanya at 
kapupunan o bahaging tungkulin sa bawa't isa. Ang Islamikong 
batas ay nagbigay sa kababaihan ng karapatan na makitungo ng 
harapan sa maraming bagay sa lipunan, kaysa ipagkatiwala 
niya ang pagnenegosyo sa kanyang katiwala, bilang opisyal na 
mananagot at maging katiwala sa pamamalakad ng lahat ng 
kanyang negosyo, gaya ng pang-ekonomya, panlipunan, pam- 
pulitika at sa ibang paraan gaya ng ibang pamayanan. Para sa 
pagkalinga at panustos ng babae, ang kanyang ama, kapatid 
(na lalaki), tiyo at asawa - ang mga kalalakian - ay inuubliga at 
legal nilang pananagutan na pangalagaan ang kanilang dangal, 
ang pagtustos ng kanilang ikabubuhay at dapat sa maayos na 
pamumuhay sa lahat ng kalagayan, (na ang pagtustos) ay 
nararapat na ankop sa kanilang kakayahan, sa buong buhay 


IslamLand 

niya. Ito ba ay pagmamaliit ba sa kanyang katayuan o 
pagpaparangal? 

Sa Islam, ipinagbabawal sa parehong lalaki at babae ang hindi 
disenteng pagkilos o pag-aayos sa publiko, at ang ipinapatupad 
ay magkaiba sa dalawang kasarian sa likas na mga kadahilanan. 
Lahat ay dapat pangalagaan at bantayan ang kanilang dangal o 
moral maging sa pribado o publiko. Ang Islamikong batas ay 
kinakalinga ang kababaihan mula sa pananakot at panliligalig, 
na sa ganitong pagkakataon ipinagbabawal sa bawat isa (babae 
o lalaki) na huwag kumilos ng makamundong tila nang-aakit o 
nanunukso sa bawa't isa. Sa kadahilanang ito ipinapatupad ng 
batas ng Islam sa mga babae na maging disente sa pagdadamit 
kung lumalabas sa pamamahay, at ipinagbabawal ang 
pakikipagbiruan at pakikihalubilo at kahit na anong uri ng 
pagdadaiti sa mga lalaki. 

Inilalarawan ng Islam ang konsepto ng kalayaan sa isang 
paraan na bawa't kilos at pag-uugali ay hindi dapat, sa lahat ng 
pagkakataon, makakasakit sa kanyang sarili o sa mga ibang 
tao o makasisira sa kabuuang pamayanan, gaya ng 
pagpapaliwanag sa mga salita ng Sugo ng Allah (0) ng sinabi 
niya sa kanyang mapananaligan tradisyon: 

"Ang kahalintulad ng isang taong tumutupad sa mga 
ipinagbabawal na hangganan ng batas at kautusan ngAllah, 
at ang isang taong sumisira o sumusuway sa mga ito ay 
katulad ng dalawang pangkat ng mga tao na nasa isang 
barko at nagpasiyang maghati ng puwesto. Ang isang 
pangkat ay nasa itaas na parte bilang bahagi. Samantalang 
ang isa namang pangkat ay nasa ibabang parte bilang 
kanilang nakuhang bahagi. Tuwing ang mga tao sa ilalim na 
bahagi ay sasalok ng tubig, kinakailangang dumaan muna 
sila sa bahaging itaas (nakakaabala sa kanilang pagdaan). 
Kaya ang mga taong nasa ibaba ay nag-isip na, 'kung tayo ay 


M IslamLand 

gumawa ng butas sa ating nakuhang lugar, malapit ang 
pagkuha natin ng tubig na hindi makaabala sa mga taong 
nasa bahaging itaas.' Kung hahayaan ng mga taong nasa 
itaas ang mga taong nasa ibaba na gumawa ng butas upang 
madaling makakuha ng tubig, lahat ng tao sa barko ay 
mamamatay. Ngunit, kung sila ay pagbabawalan mula sa 
pagbutas, silang lahat ay magiging ligtas." (Bukhari at ibpa.) 

Si Ginoong Sehopenhauer, isang kilalang Pilosopong 
Aleman ay nagsabi: 

"Bigyan ng tunay na Kalayaan ang babae sa loob nglSANG 
TAON LAMANG, at magtanong sa akin pagkaraan nito 
tungkol sa bunga ng gayong kalayaan. Huwag ninyong 
kalilimutan na kayong lahat, kasama na ako, ay 
magmamana ng katangian, kalinisan at magandang moral. 
Kung ako ay mamatay (bago ito) ay Malaya kayo sa inyong 
maaaring sasabihing, 'Siya ay nagkamali!' o 'Nakamitniya 
ang katotohanan!" 

Si Ginang Helesian Stansbery, isang Amerikanong 
tagapagbalita, na naugnay sa mahigit na 250 pahayagan, at 
nagtrabaho sa larangan ng peryodismo at pamamahayag ng 
higit na 20 taon, at naglakbay sa maraming bansang Muslim, ay 
nagsabi pagkaraan ng huli niyang paglalakbay sa isang bansang 
Muslim: 

"Ang Arabo-Islamikong lipunan ay kaaya-aya at malusog. 
Ang lipunang ito ay dapat magpatuloy na pangalagaan ang 
kanilang tradisyon na nagbabawal sa kanilang kalalakihan 
at kababaihan sa isang itinakda at makatuwirang 
hangganan. Ang lipunang ito ay ibang-iba kaysa sa Europa 
at Amerika. Ang Arabo-Islamikong lipunan ay may sariling 
tradisyon na nagtatakda ng mga pagbabawal at hangganan 
sa mga babae, paggalang atpagsunod sa mga magidang. Una 
at higit sa lahat, ang mahigpit na pagbabawal at may 


W IslamLand 

hangganang kalayaang pang-seksnwal na tunay na 
nagbibigay panganib sa lipunan at sa mga pamilya ng 
Europa at Amerika. Samakatuwid, ang pagbabawal na 
ipinataw nglslamikong lipunan ay legal atnakakabuti. Ako 
ay matatag na nagpapayo sa inyo na kayo ay mahigpit na 
sumunod sa inyong tradisyon at alituntunin ng 
kagandahang-asal (moral). Ipagbawal ang pagsasama ng 
babae at lalaki sa mga paaralan. Higpitan ang kalayaan ng 
mga babae, o dili kaya ay magbalik sa tradisyong Purdah 
(pananamit ng ayon sa IslamikongKaayusan). Tunay na ito 
ay makabubuti sa inyo kaysa sa kalayaang sekswal na 
ginagawa sa Europa at Amerika. Ipagbawal angpagsasama 
sa paaralan ng mga babae at lalaki, sapagkat kami sa 
Amerika ay nagdusa mula rito. Ang lipunan ngAmerika ay 
naging masalimuot, puno ng lahat ng uri ng sekswal na 
kalayaan. Ang mga biktima ng kalayaang sekswal at 
pagsasama sa paaralan ay pumupuno sa mga kulungan, 
kalsada, bar at bahay aliwan. Ang maling kalayaan na 
aming ipinagkaloob sa amingmga anak na babae ay siyang 
nagtulak o nagbaling sa kanila sa bawal na gamot, krimen 
at pagtitinda ng katawan (prostitution). Ang ganitong 
kalayaan sa Europa at Amerika ay nagbigay panganib sa 
pamilya atwinasak angdangal at pag-uugali." 

Ang katanungan na dapat bigyang kasagutan tungkol sa 
hangarin ng 'Pagpapalaya sa mga Babae' ay ito: Ano ang 
pinakamabuting pamamaraan na makakatulong at 
makapangangalaga sa Dangal, Puri, at Katayuan ng babae? 

Ang Panawagan para sa Karapatan ng mga 
Kababaihan 

Ang mga kababaihan sa buong mundo ay nanawagan ng 
pagkakapantay na karapatan. Wala ni isang patakaran o sistema 
ng batas na nagpapanatili, nangangalaga sa tunay na karapatan 


\r' IslamLand 

ng mga babae ng higit sa batas ng Islam, maging sa mga 
nakaraang panahon o sa makabagong panahon. Ito ay 
ipaliliwanag at patutunayan sa mga sumusunod na bahagi ng 
aklat na ito. 

Si Sir Hamilton, isang kilalang Pilosopo ay nagsabi sa 
kanyang aklat na, 'Islam and Arab Civilization': 

"Ang mga patakaran, mga alituntunin at mga pasiya hinggil 
sa kababaihan sa Islam ay maliwanag, tuwiran at bukas. 
Pinanghahawakan nglslam angganap na pangangalaga na 
dapat ibigay sa babae laban sa anumang bagay na 
nakapananakit sa kanya o makapagpapababa ng kanyang 
dangal o asal.” 

Si Ginoong Gustave Le Bon, isang kinikilalang Pilosopong 
Pranses, sa kanyang aklat na, 'The Arab Civilization (p. 488)' ay 
nagsabi: 

“Ang pinakamabuting gawain sa Islamikong pananaw ay 
hindi lamang nakatuon sa pagpaparangal at paggalang sa 
kababaihan bagkus maaari nating idagdag na anglslam ay 
ang unang relihiyong nagbigay parangal at paggalang sa 
kababaihan. Mapapatunayan natin ito sa paglalarawan na 
ang lahat ng mga relihiyon at mga bansa, bago dumating ang 
Islam, ay nagbigay ng malaking pinsala at paghamak sa 
mga kababaihan." 

Sinabi din niya na (p. 497) ng kanyang aklat: 

"Ang mga karapatan ng mag-asawa na inilagay at 
inilarawan sa Banal na Qur'an at ng mga tagapagsalin ng 
mga kahulugan ngBanal na Qur'an ay higitna mabuti kaysa 
sa mga karapatang ibinigay ng mga taga Europa sa 
karapatan ng mag-asawa (lalaki at babae)." 

Mahigit na labing apat na raang taon na ang nakararaan, ang 
Islam ay nagsimulang lumaganap sa buong daigdig, mula sa 


IslamLand 

Makkah at pagkatapos sa Madinah, kung saan ang Propeta ng 
Allah, na si Muhammad bin Abdullah (0) ay nagturo ng 
kanyang mensahe. Lumaganap ang liwanag ng Islam sa 
pamamagitan ng mga aral mula sa Banal na Aklat ng Allah, ang 
Qur'an at ang mga inspirasyong Sunnah (tradisyon o 
Pamamaraan) ng Propeta (H) na ang mga ito ay di mapag- 
aalinlanganan bilang batayan ng batas ng Islam. Ang mga 
katuruan at mga batas ng Islam ay nagbigay ng masidhing 
impluwensya sa buhay ng mga tagasunod ng Islam, kasunod 
nito, ang impluwensyang ito ay nagkaroon ng bunga sa lipunan 
kung saan nagpunta at nanirahan ang mga Muslim. Ang Islam 
ay mabilis at kamangha-manghang lumaganap sa mga kilalang 
bansa at nag-iwan ng isang malawak na pamamaraan ng buhay 
na madaling maunawaan na nagbibigay ng direksyon sa lahat 
ng kailangan ng tao. At hindi ito sumasalungat sa anumang 
likas na batas, matibay at mahahalagang pangangailangan ng 
tao sa buhay na ito at lubhang kailangan para sa patuloy ng 
kanilang pamumuhay. 

Upang maintindihan ang mga pagbabago na dinala ng Islam 
para sa mga kababaihan, kailangang pag-aralan natin ang 
katayuan ng mga babae bago dumating ang Islam sa 
pamayanan ng mga Arabo at ng mga ibang kabihasnan sa 
mundo. 


\I$lamland 

Ang Katayuan ng mga Kababaihan sa Kasaysayan 

Ang Kababaihan sa Panahon Bago Dumating ang Lipunan 
ng Islam at mga ibang Kabihasnan. 

Bago dumating ang mensahe ni Propeta Muhammad (0), ang 
mga babae ay nagdanas ng lubhang di-makatarungan at di- 
pantay na pakikitungo at sila ay hayagang inalispusta at iba't- 
ibang paghamak. Ang mga babae ay itinuring bilang isang 
bagay na pag-aari na puwedeng itapon o ipamigay sa kapritso 
ng kanyang lalaking katiwala o tagapag-alaga. Ang mga babae 
ay walang karapatang magmana mula sa kanilang magulang o 
asawa. Ang mga Arabo ay naniniwala na ang pamana ay 
iginagawad lamang sa mga may higit na kakayahan, gaya ng 
mga marunong sumakay ng kabayo, makipaglaban, nagwagi ng 
laban sa digmaan at tumulong sa pangangalaga ng kanilang 
tribo o angkan at nasasakupan. Sa dahilang wala sa kanya 
(babae) ang mga ganitong pangkaraniwang kakayahan, siya 
mismo ay maaaring manahin gaya ng isang materyal na bagay 
pagkaraang mamatay ang kanyang asawang maraming utang. 
Kung ang babae na may asawang namatay na may mga anak na 
lalaki sa mga naunang pag-aasawa, ang pinakamatandang anak 
na lalaki ay maaaring kuhanin (ang nabalo ng kanyang ama) at 
ibilang na isa niyang pag-aari sa kanyang pamamahay, katulad 
ng isang anak na nagmana ng kayamanan ng kanyang namatay 
na ama. Siya (babae) ay hindi maaaring umalis ng bahay ng 
kanyang anak na lalaki sa unang asawa (stepson) hangga't hindi 
siya magbabayad ng pantubos. 

Bilang pangkalahatang pag-uugali, ang mga lalaki ay may 
kalayaang mag-asawa kahit ilan na walang hangganan. Walang 
makatarungang batas na maaaring pumigil sa lalaki mula sa 
pakikitungung hindi makatarungan o di-pantay sa kanyang 
mga asawang babae. Ang kababaihan ay walang karapatang 


IslamLand 

pumili o kahit na bigyan lamang ng pahintulot sa pagpili ng 
kanyang magiging asawa; sila ay para lamang ipinamigay. Higit 
sa lahat, sila ay hindi pinapayagang mag-asawa ulit kung sila ay 
diniborsyo. 

Bago dumating ang Islam sa pamayanan ng Arabia, ang mga 
Arabo ay di nasisiyahan sa pagkakaroon ng anak na babae sa 
kanyang pamilya. Ang mga iba ay itinuturing ito bilang 
masamang pangitain. Ang Dakilang Allah ay inilarawan sa 
Qur'an ang pagtanggap ng isang ama tungkol sa pagsilang ng 
anak na babae: 

"At kung ang balita (ng pagsilang) ng isang babae ay 
ipinarating sa sinuman sa kanila, ang kanyang mukha ay 
nagigingmadilim at ang kanyang kalooban ay napupuspos ng 
pagkapoot! Ikinukubli niya ang kanyang sarili sa mga tao 
dahilan sa kasamaan ng ibinabalita sa kanya. (Na nag-iisip) 
na kanya bang pananatilihin ang batang babae na 
magbibigay ng kahihiyan sa kanya, o kanyang ililibing sa 
lupa? Katotohanang karumal-dumal ang kanilang pasya." 
(Qur'an 16:58-59) 

Ang mga babae ay hindi man lang nabigyan ng mga likas na 
karapatan katulad ng pagkain ng ibang uri ng makakain. Ang 
ibang uri ng pagkain ay ipinahihintulot lamang sa mga lalaki. 
Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

"At sila ay nagsasabi: 'Kung ano ang nasa sinapupunan ng 
gayong bakahan (kahit na gatas o bilig) ay para sa mga 
kalalakihan lamang at ipinagbabawal sa aming kababaihan, 
datapwa't kung ito ay patay ng ipinanganak, kung gayon 
ang lahat ay may kabahagi rito..." (Qur'an 6:139) 

Karagdagan pa rito, ang pagkamuhi ng mga Arabo sa mga 
batang babae ay humahantong sa kapasiyahang ilibing sila ng 
buhay. Ang Dakilang Allah ay nagsabi tungkol sa Araw ng 
Pagbabayad: 


M IslamLand 

"At kapag ang sanggol na babae na inilibing ng buhay ay 
tatanungin, sa anong kasalanan siya ay pinatay?" (Qur'an 
81:8-9) 

Ang mga ibang ama naman ay inililibing ang kanilang mga 
anak na babae kung ito ay may ketong o pilay o isinilang na 
may kapansanan. Ang Allah (!§■) ay nagsabi: 

"At huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil sa 
pangamba ng kahirapan. Kami ang nagkakaloob sa kanila at 
sa inyo ng ikabubuhay. Katotohanan, ang pagpatay sa 
kanila ay isang malaking kasalanan." (Qur'an 17:31) 

Ang tanging bagay lamang na maaaring ipagmalaki ng isang 
babae sa panahon yaon, bago dumating ang Islamikong 
kapanahunan, ay ang pangangalaga sa kanya at ng kanyang 
pamilya at tribo, at ang pagtatanggol sa kanya laban sa mga 
humahamak o nagtatangkang dungisan ang kanyang 
pagkababae. Subali't ang ganitong pangyayari ay higit na 
ipinagkakaloob ang dangal at puri ng lalaki at sa karangalan ng 
kanyang tribo, kaysa sa pagmamalasakit sa mga babae. 

Ang mga pangyayari tungkol sa kababaihan sa lipunang 
Arabia ay siyang umakay kay Umar ibn al-Khattab Vse), ang 
pangalawang Kalipa ng mga Muslim, upang mag-ulat ng: 

"Sumpa sa Allah, hindi natin napag-isipan na ang babae ay 
may kahalagahan kundi lamang ipinahayag ng Allah ang 
tungkol sa kanila sa Qur'an..." (Muslim) 

Ang Kababaihan sa Lipunan ng India: Sa Lipunan ng 
India ang mga babae ay pangkalahatang itinuring na mga 
katulong at alipin na hindi nasusunod ang sariling 
kagustuhan at sariling kapasiyahan. Sinusunod nila ang 
kanilang mga asawa ng walang pagtutol sa lahat ng bagay. 
Ang mga babae ay pambayad sa pagkatalo sa sugal ng 


s£ IslamLand 

kanilang asawa. Upang maipakita ang pagmamahal, ang mga 
nabiyudang babae ay sapilitang sinusunog ng buhay sa 
pamamagitan ng paglukso sa lugar na pansiga sa patay (pyre) 
ng asawang namatay (ang mag-asawa ay kapwa sinusunog 
na magkasabay). Ang kaugaliang ito ay tinatawag na 'sutti' 
na ipinagpatuloy hanggang sa huling yugto ng ika-17 siglo 
noong ang kaugaliang ito ay napawalang bisa at ipinagbawal 
sa kabila ng pagkadismaya at pagtutol ng mga lider ng 
relihiyong Hindu. Kahit na ito ay napawalang bisa na, ang 
'sutti' ay malawakang isinasagawa parin hanggang sa huling 
yugto ng ika-19 na siglo at nangyayari pa rin hangga ngayon 
sa mga malalayong lugar ng India. Sa mga ibang pook, ang 
mga babae ay inihahandog sa mga pari bilang kerida, o 
patutot na sinasamantala. Sa ibang panig ng India, ang mga 
babae ay ginagawang pang-alay sa mga diyus-diyosan ng 
mga Hindu upang bigyang kasiyahan ang mga ito o di kaya 
kung sila ay dumadalangin para magkaroon ng ulan. Ang 
ilang batas ng Hindu ay nagpahayag ng ganito: 

"Ang itinakdang pagtitiis, ang ihip ng hangin o buhawi, ang 
kamatayan, ang impiyemo, ang lason, ang mga ahas at apoy 
ay hindi masama kaysa sa babae." 

Sa mga aklat ng relihiyong Hindu, ay sinasabi rin na: 

"Kung ang Manna (ang manlilikhang diyos ng Hindu) ay 
lumikha ng babae, kanya itong nilalakipan ng pagmamahal 
sa higaan, sa mga upuan, pagpapaganda (ng mukha), 
maruming pagnanasa (lahatnguri), nggalit, paghihimagsik 
laban sa dangal atpuri, masamangpag-uugali, asal at kilos." 

Sa mga aral ng 'Manna Herma Sistra’ tungkol sa mga babae, 
mababasa na: 

"Ang isang babae ay maaaring mabuhay na walang 
pagpipilian maging siya ay batang babae, dalaga o may edad 


W IslamLand 

na babae. Ang batang babae ay nasa ilalim ng kapangyarihan 
at kagustuhan ng kanyang ama. Ang babaeng may-asawa ay 
nasa kapangyarihan at kagustuhan ng kanyang asawa. Ang 
biyuda ay nasa kapangyarihan at kagustuhan ng kanyang 
mga anak na lalaki at hindi na malaya (mula ng mamatay 
ang kanyang asawa). Ang biyuda ay hindi na maaaring mag- 
asawang muli pagkaraang mamatay ang kanyang asawa 
bagkus dapat niyang iwasan o isantabi ang kanyang 
pagnanasa sa pananamit, pagkain at pag-aayos ng mukha 
hanggang siya ay mamatay. Ang babae ay walang 
karapatang magmay-ari ng anupamang bagay at kung 
sakaling magkaroon man ng pagkakakitaan, ang pag- 
mamay-ari ay kaagad na mapupunta sa kanyang asawa." 

Sa ibang situwasyon naman, ang babae ay maaaring 
magkaroon ng maraming asawa sa isang pagkakataon 1 . Walang 
alinlangan na ang kanyang kalagayan ay mistulang kalapating 
mababa ang lipad o puta sa lipunan. 

Ang Kababaihan sa Lipunan ng mga Intsik: Ang katayuan 
ng mga babae sa lipunan ng Intsik ay hamak at mababa. Sila ay 
karaniwan at laging iniaatang sa mga mababang uri ng gawain 
at katayuan. Ang batang lalaki ay itinuturing bilang handog ng 
Diyos at pinakikitunguhan ng mabuti. Samantalang ang batang 
babae ay nagtitiis ng maraming kahirapan, gaya ng pagtali sa 
kanyang mga paa upang hindi makatakbo at hindi magawa ang 
ibang kaugaliang gaya nito. Ang isang salawikain sa Tsina ay 
ganito: 'Makinig sa asawa ngunit huwag mo siyang 
paniwalaan'. Samakatuwid, ating mapag-aaralan na ang 
katayuan ng babae sa lipunang Intsik ay hindi gaganda kaysa sa 
panahon ng mga paganong Arabo bago dumating ang 
Islamikong lipunan at sa mga lipunan ng mga taga India. 


1 Tingnan sa Hindn Inter-easte Marriage in India", Chapter 3 [Uri ng Pag-aasawa] 
part 2 [Polyandry], ni Haripada Chakraborti. 



W IslamLand 

Ang Kababaihan sa Lipunan ng Griyego: Sa mga taga 
Griyego, ang mga babae ay ipinalagay ng mga kalalakihang 
Griyego na ang mga babae ay walang halaga bagkus silang 
lahat ay puro kasamaan. Walang regulasyon nangangalaga sa 
mga babae sa lipunan ng Griyego. Sila ay pinagkaitan ng 
karapatang pang-edukasyon; ipinagbibili at binibili na parang 
isang bagay lamang; ipinagkait ang karapatang pagmamana; at 
itinuring bilang musmos na walang karapatan 
makipagkalakalan para sa sariling ari-arian. Ang mga babae ay 
lubos na nasa ilalim ng kagustuhan ng lalaki sa kanilang buong 
buhay. Ang Diborsyo ay ganap na karapatan ng lalaki. Ang 
palasak na katayuan ng mga babae sa lipunan ng Griyego ay 
nagbigay daan sa mga Pilosopo na sabihin ang: "Ang pangalan 
ng mga babae ay dapat ikulong sa bahay katulad din ng 
kanyang katawan." 

Si Ginoong Gustave Le Bon, isang Pilosopong Pranses ay 
nagsabi sa kanyang aklat na; "Arab Civilization " ng ganito: 

"Ang mga Griyego, sa pangkalahatang pananaw, ay 
isinasaalang-alang na ang mga babae ay pinakamababang 
nilikha. Sila ay walang kabuluhan maliban sa panganganak 
at pangangalaga sa gawaing pambahay. Kung ang isang 
babae ay nagsilang ng isang pangit, baliw o may 
kapansanang sanggol, ang lalaki ay may kalayaan gawin 
ang kagustuhang patayin ang (ang di-kanais-nais o hindi 
gustong) sanggol". 

Si Ginoong Demosthenes, isang kilalang mananalumpati at 
Pilosopo sa Griyego ay nagsabi: 

"Kami, mga lalaking Griyego, ay nasisiyahan sa piling ng 
mga babaeng nagbibili ng aliw para sa pakikipagtalik, 
pagiging kasintahan, magsing-irog, upangpangalagaan ang 
aming pang-araw araw na pangangailangan, at kami ay 


M IslamLand 

nag-aasawa upang magkaroon lamang ng lehitimong mga 
anak". 

Mula dito sa walang pagpipigil na simbolo ng dalawang 
huwaran, at napakasamang moralidad, makikita natin ang 
kapalaran ng mga kababaihan sa ganitong uri ng lipunan batay 
sa pahayag ng isang pinakamahusay at kinikilalang pilosopo. 

Ang Kababaihan sa Lipunan ng Roma: Ang babae sa 
Romanong Lipunan ay isinasaalang-alang bilang isang musmos 
na walang kakayahang pamahalaan ang sariling buhay. Lahat 
ng pamumuhay ng babae ay napapailalim sa kapangyarihan ng 
lalaki na siyang ganap na naghahari sa lahat ng pansarili at 
pang publikong gawain ng babae. Ang lalaki ay may 
karapatang magbigay ng hatol na kamatayan sa kanyang asawa 
kung siya ay naakusahan ng katiyakang krimen. Ang 
kapangyarihan ng lalaki sa babae ay kinabibilangan ang 
karapatan siyang ipagbili, paulit-ulit na pananakit sa babae, 
pagkulong o pagpatay sa babae. Ang babae sa lipunang Roma 
ay kailangan makinig, sumunod ng ganap at tuparin ang lahat 
ng ipinag-uutos ng lalaki. At ang mga babae ay inaalisan ng 
karapatan sa pagmamana. 

Ang Kababaihan sa Makalumang Lipunan ng mga Hudyo: 

Sa makalumang lipunan ng Hudaismo, ay wala ring 
magandang kapalaran katulad ng mga babae sa ibang lipunang 
inilarawan sa mga naunang pahina. Sa Lumang Tipan 
(Eelesiastes 25-26) ang babae ay inilarawan ng ganito: 

(25) 'Ako'y pumihit at inilagak angakingpuso na umalam at 
sumiyasat at humanap ng karunungan at ng kadahilanan ng 
mga bagay at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan 
at ang kamangmangan ay kaululan. (26) At nakasumpong 
ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan, 


s£ IslamLand 

samakatuwid baga ang babae na ang puso ay mga silo at 
mga bitag, at ang kamay ay gaya ng mga panali..." 
(Eeelesiastes 7:25-26) 

Sa Exodus (Lumang Tipan), ay iniulat: 

"(7) At kung ipagbili ng isang lalaki ang kanyang anak na 
babae na maging alipin, ay hindi siya aalis nagaya ngpag- 
alis ng mga aliping lalaki. (8) Kung siya ay hindi 
makapagpalugod sa kanyang Panginoon, na umayaw mag- 
asawa sa kanya, ay ipatutubos nga niya siya; walang 
kapangyarihang ipagbili siya sa isang taga ibang bayan, 
yamang siya ay nadaya. (9) At kung pinapag-asawa ng 
bumili sa kanyang anak na lalaki ay kanyang ipalalagay 
siya ng ayon sa kaugalian sa mga anak na babae. (10) Kung 
siya ay mag-asawa sa iba, ang kanyang pagkain, ang 
kanyang damit at ang kanyang kapangyarihang sa pag- 
aasawa ay hindi niya babawasan. (11) At kung hindi niya 
gawin ang tatlong bagay na ito sa kanya magkagayon siya 
ay aalis nang walang bayad, na walang tubos na salapi." 
(Exodus 21:7-11) 

Kaya, kung ang babaeng Hudyo ay mag-asawa, ang 
pangangalaga sa kanya ay malilipat mula sa kanyang ama 
tungo sa kanyang asawa at siya ay magiging isa sa pag-aari ng 
asawa niya katulad ng bahay, mga alipin, salapi at kayamanan. 

Ang mga batas at katuruan ng mga Hudyo ay inaalisan ang 
babae ng pamana mula sa kanyang ama kung ang ama ay 
mayroong ibang mga anak na lalaki. Ito ay mababasa sa 
Lumang Tipan ng ganito: 

"At iyong sasalitain sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, 
'Kung ang isang lalaki ay namatay at walang anak na lalaki 
ay inyo ngang isasalin ang kanyang mana sa kanyang anak 
na babae'." (Bilang; 27:8) 


IslamLand 

Karagdagan pa nito, ang mga lalaking Hudyo ay hindi 
natutulog sa iisang higaan kung ang babae ay may buwanang 
pagdurugo (regla), hindi sumasalong kumakain o umiinom. 
Ang mga lalaking Hudyo ay ganap na inilalayo ang sarili mula 
sa babaeng may regla hanggang ito ay malinis mula sa kanyang 
pagdurugo. 

Ang Kababaihan sa Makalumang Lipunan ng mga 
Kristiyano: Ang mga Kristiyanong pari ay humantong sa labis 
na pagsasaalang-alang na ang babae ay siyang sanhi ng 
'Orihinal na Pagkakasala' at siyang pinagmulan ng mga 
kaguluhan na siyang kinasasadlakan ng buong mundo. At dahil 
dito, ang ugnayang pisikal ng babae at lalaki ay tinaguriang 
'marumi' bagaman ito ay lehitimong sinang-ayunan at ginawa 
sa ilalim ng kasunduang kasal. 

Si Saint Trotolian ay nagsabi: 

"Ang babae ay siyang Landas ni Satanas tungo sa puso ng 
lalaki. Ang babae ang siyang nagtulak sa lalaki sa 'Bawal 
na Puno'. Ang babae ay sumuway sa Batas ng Diyos at 
sinira ang Kanyang Imahen." 

Si Ginoong Wieth Knudesen, isang manunulat na Danish ay 
naglarawan sa katayuan ng babae noong 'Middle Ages' na 
nagsabi: 

"Ayon sa relihiyong Katoliko na nagsasaalang-alang sa 
babae bilangpangalawang uri ng tao, sadyang kakaunti ang 
pangangalaga atpansin ang ibinibigay sa kanya (babae)." 

Noong taong 1856, mayroong pagpupulong na ginanap sa 
Pransiya tungkol sa pagpapasiya kung ang babae ay dapat bang 
ituring na tao o hindi! Ang pagpupulong ay nagbigay ng huling 
pananalita na: 


M IslamLand 

"Ang babae ay tao ngunitsiya ay nilikha upangmaglingkod 
sa lalaki." 

Kaya't sa pagpupulong na ito, sinang-ayunan ang karapatan 
ng babae bilang tao, isang bagay na pinag-aalinlanganan at di- 
mapagpasiyahan! Magkagayunman, ang mga lumahok sa 
pagpupulong na ito ay hindi ganap na nagpasiya tungkol sa 
karapatan ng babae bagkus ang babae ay tagasunod lamang ng 
lalaki at alipin na walang pansariling karapatan. Ang pasiyang 
ito ay binigyan ng katuparan hanggang noong ika 1938, nang 
sa unang pagkakataon, ang susog ay ipinalabas upang 
pawalang-saysay ang batas na nagbabawal sa babae na 
personal na mangasiwa sa kanyang gawaing pananalapi at 
tuwiran at hayagang pinahintulutang magbukas ng sariling 
libreta sa banko. 

Ang mga taga Europa ay patuloy ang pang-aapi sa mga babae 
at inaalisan ang kanilang karapatan hanggang sa panahon ng 
'Middle Ages'. Isa ring nakakagulat na malaman sa Batas ng 
Ingles na ipinikit nila ang kanilang mga mata sa pagbebenta ng 
lalaki sa kanyang asawa! Ang puwang sa gitna ng mga lalaki at 
babae ay lalong lamaki, hanggang sa ang pamamahala sa babae 
ay ganap na nasa kamay ng lalaki. Ang mga babae ay inalisan 
ng lubos na karapatan kahit na anong pag-aari. Lahat ng ari- 
arian ng babae ay napupunta sa asawang lalaki. Halimbawa, 
ang babae sa Batas ng Pransiya ay ipinalagay na walang 
kakayahang magpasiya sa sariling gawaing pananalapi. Ating 
mababasa sa Artikolong 217 ng Batas ng Pransiya na nagsasaad: 

"Ang babaeng may asawa ay walang karapatang magbigay, 
magsalin, magmay-ari, may bayad o wala, na walang 
pagsang-ayon ang kanyang asawa kahit na ang kasunduang 
nakasulat sa kasal ay nagsasabi na angari-arian ngbabae ay 
hiwalay sa ari-arian ng lalaki." 


IslamLand 

Sa kabila ng maraming susog at pagbabago na nangyari sa 
batas ng Pransiya, makikita pa rin natin kung paano ang mga 
batas na ito ay nagbigay impluwensiya sa buhay may-asawa ng 
mga kababaihan. Ito ay isang uri ng modernong pang-aalipin. 

Karagdagan pa nito, ang apelyido ng isang babaeng may 
asawa ay nawawala kung siya ay pumasok sa kasunduang 
kasal. Ang may asawang babae ay kinakailangang dalhin at 
gamitin niya ang apelyido ng kanyang asawa. Ito ay 
nagpapahiwatig na ang babae ay magiging tagasunod lamang 
ng kanyang asawa at mawawala ang kanyang personal na 
pagkakakilanlan. 

Si Ginoong Bernard Shaw, isang kinikilalang manunulat na 
Ingles ay nagsabi: 

"Sa oras na ang babae ay mag-asawa, lahat ng pansariling 
pag-aari ay magiging pag-aari ng kanyang asawa ayon sa 
batas nglngles (English Law)." 

Panghuli, mayroong pang isang di-makatarungan at ipinataw 
sa mga kababaihan ng Kanlurang Lipunan ay yaong ang kasal 
ay ginawang isang bagay na kailangang manatili 
magpakailanman batay sa legal at aral ng kanilang relihiyon. 
Ang babae ay walang karapatang magtakda ng diborsiyo (ayon 
sa Katoliko). Ang mag-asawa ay pisikal na magkahiwalay sa 
isa't isa. Ang paghihiwalay na ito ay nagdudulot ng iba't ibang 
uri ng sakit sa lipunan at katiwalian katulad ng pagkakaroon ng 
kasintahan, pakikipagtalik sa mga nagbibili ng aliw, 
pakikipagrelasyon ng lalaki sa kapwa lalaki at 
pakikipagrelasyon ng babae sa kapwa babae. Karagdagan pa 
nito, ang naiwang biyuda ay hindi pinahihintulutang bigyan ng 
pagkakataong mag-asawang muli at mamuhay ng normal 
pagkaraaang mamatay ang kanyang asawa. 


W IslamLand 

Walang pagdududa, na ang tinatawag na modernong lipunan 
ng kanluran at ang pagpupunyagi nitong makapangibabaw sa 
buong mundo, ay nagmula at pagkakautang sa mga taga 
Griyego at Romanong tradisyon dahil sa pundasyon nilang 
pambayan, at sa mga tradisyon ng Hudyo-Kristiyano na 
kanilang pinanghahawakang simulain at batayan ng kanilang 
relihiyon. Ang mga nabanggit na pangkalahatang 
pagmamalabis sa itaas ay nagbigay daan (dahil sa unti-unti at sa 
huling epekto ng teknolohiya at modernong lipunan) sa 
inaasahan at natural na reaksyon gaya ng mga sumusunod: 
Kilusang humihingi ng karapatan ng mga kababaihan sa 
lipunan, pinangungunahan ng mga pilosopo, mga guro, mga 
naglolobi, at ang mga aktibista para sa karapatan ng mga 
kababaihan at kapakanang pang-tao. Parang and pendulo ay 
naitalagang kumampay sa ibang direksyon, at sila ay humihingi 
ng ganap na pantay na karapatan at paglaya sa mga lalaking 
mapang-abuso at nang-aapi. Sa maraming modernong lipunan 
na walang kaugnayan sa relihiyon ang mga babae ay tunay na 
ibinigay ang maraming pantay na karapatan, datapwa't sa 
pagkakataong ding iyon, dahil sa pagkapantay-pantay ay 
nalantad sila sa panliligalig at panloloko na palasak sa mahalay 
na buhay pangmateryal at inilalako sila na parang isang 
nilulungating bagay na pang-sekswal, ibinebenta at 
pinapakontrata o pinapaupahan. Ang kasunod nito ay ang 
pagkalansag ng pamilya, at ang paglaganap ng imoralidad na 
kalaswaan pang-sekswal, pagpapalaglag, ang pagsasama ng 
parehong lalaki at ang kasamaan mula sa kalayaan sekswal, ay 
nagbigay daan sa mga iba upang tumutol sa lipunan, lalung- 
lalo na sa mga relihiyosong konserbatibo, subali't sa wari, ang 
mga pangyayari ay tunay na malakas upang ibalik ang 
panahon. Sa pandaigdigang pakahulugan at mula sa 
pangkasaysayang pagmamana, ipakikilala namin ang mga 
namumukod na katangian ng mga karapatan ng mga babae sa 
Islam at ang kasagutan ng mga karaniwang maling pang- 


IslamLand 

unawa, upang ipakita ang kahigtan ng pagsunod sa patnubay 
ng Dakilang Allah kaysa sa pagsunod ng bawa't isa (lalaki at 
babae) sa kanilang sariling kagustuhan at kapritso. 


s£ IslamLand 

Ang Karapatan ng Kababaihan sa Islam: Sa 
pangkalahatan; bilang mga bata at mga anak, kapatid, 
asawa, ina at bilang kamag-anak at kapitbahay 

Ang Islam ay nakaugnay sa kababaihan sa isang malawak 
na pananaw at nakapaloob dito ang tungkol sa ugnayan niya 
sa Allah (ang kanyang Tagapaglikha at Panginoon) at tungkol 
sa kanyang sarili bilang bahagi ng sangkatauhan, at sa lalaki, 
na kanyang kasama at natural na asawa (sa pamilya). Sa 
paglalarawang ilalahad sa ibaba, isasaalang-alang ang mga 
karapatan ng ibang pamayanan na ibinibigay sa kanila upang 
ihambing sa mga karapatan inilalaan ng Islam para sa mga 
babae. Kapansin-pansin na itinuturo ng Islam ang 
pagsaalang-alang sa mga pangangailangan at karapatan ng 
mga kababaihan sa buong buhay nila, bilang anak na babae, 
bilang kapatid, asawa, ina at bilang miyembro ng Islamikong 
pamayanan. 


\I$lamland 

Ang Pagkapantay-Pantay ng Lalaki at Babae sa Islam 
at ang Kanilang Likas na Kaganapan sa Bawat-isa 

Sa isang pang-unawa, ang pagkapantay-pantay sa gitna ng 
mga lalaki at mga babae ay maaari at makatuwiran dahil sila ay 
parehong tao, na magkatulad ang kanilang kaluluwa, mga isip, 
mga puso, mga baga, mga braso, atbp. Sa kabilang banda, ang 
pagkapantay-pantay ng mga lalaki at mga babae ay hindi 
maaari at kakatuwang-bagay sa kadahilanan ng kanilang likas 
na pagkakaiba ng pangangatawan, kaisipan, kalooban o 
damdamin at pangkaisipan katangian, mga kagustuhan at mga 
kakayahan. Sa gitna ng mga katangiang nabanggit dapat nating 
ipaliwanag kung papaano sila naging pantay at kung papaano 
sila kapupunan ng bawat isa. 

Kung ang pagkapantay-pantay ng lahat ng mga may 
parehong kasarian ay imposible sa dahilan ng kanilang natural 
na pagkakaiba sa lakas at sa ibang mga katangian, kahiman siya 
ay may kasariang lalaki o babae, samakatuwid siguradong hindi 
maaaring magkapantay ang dalawang kasarian. Ang Dakilang 
Allah ay nagabi: 

"At sa mga bagay ay lumikha Kami ng pares, upang inyong 

magunita (ang biyaya ngAllah)". (Qur'an 51:49) 

Kahit na ang mga atomo ay may dalawang katangian iniulat, 
na mayroong pagkakaugnay at kapupunan na tungkuling 
ginaganap ang positibo at negatibong ‘partieles & ions', ngunit 
ang bawat isa ay mga mahalagang bahagi ng buong sistema na 
tinatawag na 'binary basis oflife'. Lahat ng mga nabubuhay na 
bagay ay mayroong lalaki at babaeng kasarian upang magka- 
anak. Gaya ng katuruan sa siyensya ng biolohiya, lahat ng 
hayop na nagpapasuso ay may parehong katangian sa anyo ng 
kanilang glandula at maliliit na parte (;moleeular & glandular 
struetures) na siyang nagpapakilala ng kasarian ng bawat isa. 


M IslamLand 

Ang mga batayang pangpisikal, pangkaisipan at pangsekswal 
na katangian ay mayroong mga tiyak na epekto sa ibang yugto 
ng buhay. 

Likas sa isang lalaki na kailangan niya na maghanap ng 
kasiyahan sa babae at gayon din ang babae sa lalaki, dahil sila 
ay nilikha... ang isa mula sa isa (lalaki) at para sa isa't-isa. Sila 
ay di-mapaghihiwalay at naitakda sa bawat isa. Ni hindi sila 
makakita ng kaligayahan kung hindi kasama ang bawa't isa sa 
pamamagitan ng legal at marangal na pag-aasawa, gaya ng 
sinabi ng Allah (M) sa Kanyang Dakilang Aklat: 

"O Sangkatauhan! Aming nilikha kayo mula sa isang pares 
ng lalaki at babae, at Amingginawa kayo sa maraming bansa 
at mga tribo upang mangakilala ninyo ang isa't isa. 
Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng 
Allah ay yaong sumasampalataya na may Taqwa (kabanalan 
at kabutihan) at pinakamamahal ang Allah (lagi ng nag- 
aalaala sa Allah). Katotohanang ang Allah ay Tigib ng 
kaalaman at Lubos na nakababatid ng lahat ng bagay." 
(Qur'an 49:13) 

Maraming pagkakataon na ang Islam ay nagturing sa mga 
babae na pantay sa mga lalaki. Ang mga ibang halimbawa ay 
ilalahad sa ibaba. Sa mga sumusunod na bahagi ng aklat ay 
palalawakin namin ang mga paksa sa iba't ibang pakahulugan 
hanggang sa dulo ng aklat na ito. 

1) Ang lalaki at ang babae ay pantay sa larangan ng kanilang 
pagkatao. Ang Islam ay hindi kina-kategorya ang mga 
kababaihan, gaya halimbawa, bilang pinagmulan ng 
kasamaan sa mundo, at bilang 'pinagmulan ng kasalanan' 
na siyang dahilan kung bakit si Adan (8SSI) ay pinalabas sa 
Paraiso, o siyang sanhi sa kasamaan sa buong mundo sa 
pagpapakawala ng lahat ng uri ng bisyo at mga 
masasamang pinagkabihasnan, katulad ng mga doktrina at 


W IslamLand 

mga pabulang katuruan ng mga ibang relihiyon. Ang 
Makapangyarihan at Dakilang Allah ay nagsabi; 

"O Sangkatuhan! Pangambahan (ninyo) ang inyong 
Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isangtao (Adam), at 
mula sa kanya (Adam) nilikha Niya ang kanyang asawa 
(Eba), at mula sa kanilang dalawa ay nilikha Niya ang 
maraming lalaki at babae..." (Qur'an 4:1) 

Sinabi rin ng Dakilang Allah: 

"Inaakala ba ng tao na siya ay pababayaan at 
kakalimutan na hindi parurusahan o hindi na 
gagantimpalaan sa kanyangmga itinakdangtungkulan na 
itinagubilin sa kanya ng kanyang Panginoon (Allah)? 
Hindi baga siya ay isangNutfah (magkahalongsemilyang 
lalaki at babae) na ibinuhos? At pagkatapos, siya ay 
nagingAlaqa (namuo sa paglaki) at binigyan siya ngAllah 
ng hugis at anyo, at ginawa siya sa dalawang kasarian, 
lalaki at babae. Hindi baga Siya (Allah) na lumalang sa 
kanya (sa unang paglikha) ay makapagpanumbalik ng 
buhay sa mga patay? (Qur'an 75:36-40) 

Inilarawan ng Dakilang Allah sa mga talata na nilikha Niya 
ang parehong kasarian mula sa isang pinagmulan. Walang 
pagkakaiba ang dalawang kasarian sa larangan ng kanilang 
katangian bilang tao, at ang bawa't isa ay kapupunan ng isa 
dahil ang dalawang kasariang ito ay magka-uri. Pinawi at 
pinawalang-bisa ng Islam ang mga naunang batas na di- 
makatuwirang nagpapababa sa katangian at uri ng mga 
kababaihan. Ang Propeta (M) ay nagsabi: 

" Katotohanan, ang mga babae ay kakambal na kapatid ng 
mga lalaki." [Abu Da'wood, Tirmidhi, at atbp. at 
pinatotohanan) 


M IslamLand 

2) Magkapareho ang tungkulin at mga rituals na 
kinakailangan ng relihiyon mula sa mga lalaki at mga babae. 
Ang Dalawang Panunumpa sa Pananampalataya 
(Shahaadah), ang Pagdarasal (Salah), ang Kawanggawa 
(Zakah), ang Pag-aayuno (Saum), ang Paglalakbay sa 
Makkah (Hajj)... ang mga ito ay iniuutos sa parehong 
kasarihan. Sa mga ibang pagkakataon, ang mga 
kinakailangan sa mga kababaihan ay medyo magaan upang 
magpabawa sa mga natatanging kahirapan. Halimbawa, 
kung ating isaalang-alang ang kanilang kalusugan at ang 
kondisyon ng pangangatawan, sa kanilang buwanang regla 
o ang pagdurugo sa panganganak at sa kanilang 
pagpapagaling, ay nagpapawalang sala ang mga ito sa 
kanilang pagliban sa pagdarasal at pag-aayuno. Ang babae 
ay inuutusan na magbayad sa mga araw ng kanyang 
pagliban sa pag-aayuno dahil sa buwanang regla o 
pagdurugo pagkatapos ang panganganak, ngunit hindi siya 
magbabayad sa pagliban niya sa pagdarasal. 

Si Sheikh Muhammad Mutawali ash-Sha'rawi (4fe) ay nagsabi: 

"Mula sa pasimula ng paglikha, ang lalaki ay nakilala na 
ang kaibahan at di-pagkatulad sa mga babae. Ang isa ay 
kapupunan ng iba. Batay dito kami ay naniniwala na ang 
ganap na pagbabahagi ng terminong kasarian ay tunay na 
nagpapakilala na may dalawang magkaibang misyon sa 
buhay, kunghindi, angmagkaibangdalawangkasarian ay 
hindi na kailangan pa. Ito ay palatandaan na ang bawa't 
kasarian ay may kanya-kanyang katangian. Madali nating 
makilala ang pagkakaiba ng araw at gabi, kahima't 
pareho silang tumutulong sa atin upang malaman ang 
tunay na pinagbabatayang oras o panahon. Ang araw ay 
nagbibigay sa atin ng kakayahan upang makapaghanap- 
buhay para sa ating pang-araw-araw na pagkain, at ang 
gabi ay nagbibigay sa atin ng katahimikan at kapayapaan 


IslamLand 

upangmakapagpahinga. Sa ganitong uri ngpagkakaiba, ay 
tuwirang katulad ng kalagayan ng araw at gabi. 
Mayroong mga ibang bagay na kinakailangan lamang 
mula sa lalaki, batay sa likas na paghahanda. Katulad din 
namang may mga bagay na kailangan lamang mula sa 
babae, batay sa kanyang likas na paghahanda. Bagama't 
sila ay parehong tao na may maraming taglay na 
pangkaraniwan o parehong katangian". 

Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

"Ang mga lalaki at mga babaeng sumasampalataya ay mga 
Auliya (tagapagtangkilik, tagapangalaga, kapanalig,) sa 
isa't isa, sila ay nagtatagubilin ng Al-Ma'ruf (lahat ng 
kabutihang ipinag-uutos ng Islam) at nagbabawal sa Al- 
Munkar (paglabag sa lahat ng ipinagbabawal ng Islam); 
sila ay nag-aalay ng kanilang Salah (takdang pagdarasal 
ng mahinusay); at nagbibigay ng Zakah (katungkulang 
kawanggawa) at sumusunod sa Allah at sa Kanyang Sugo. 
Ang Allah ay magkakaloob ng Kanyang Habag sa kanila. 
Katotohanang ang Allah ay Sukdol ng Kapangyarihan, ang 
Tigib ng Karunungan." (Qur'an 9:71) 

3) Ang mga lalaki at mga babae ay parehong magkakamit ng 
gantimpala sa kanilang pagtupad at mayroong kaparusahan 
sa hindi pagsunod dito sa mundo at sa Kabilang Buhay. 
Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

"Sinuman anggumagawa ng kabutihan, maging lalaki man 
o babae, habang siya ay isang sumasampalataya (sa 
Kaisahan ng Allah), katotohanan, sa kanya ay igagawad 
Namin ang isang mabuting buhay (sa mundong ito) at 
katiyakan na Aming babayaran sila ng gantimpala ng ayon 
sa pinakamainam sa kanilang ginawa (ang Paraiso sa 
Kabilang Buhay)." (Qur'an 16:97) 


\IslamLand 

At sinabi rin ng Dakilang Allah: 

"Katiyakan, ang mga lalaking nagpapasakop at ang mga 
babaeng nagpapasakop, ang mga sumasampalatayang 
lalaki at mga sumasampalatayang babae, ang mga 
masunuring lalaki at mga masunuring babae, ang mga 
matatapat na lalaki at mga matatapat na babae, ang mga 
matitiyagang lalaki at mga matitiyagang babae, ang mga 
mababang-loob na lalaki atmga mababang-loob na babae, 
ang mga mapagkawanggawang lalaki at mga 
mapagkawanggawang babae, ang mga mapag-ayunong 
lalaki at mga mapag-ayunong babae, ang mga lalaki na 
nangangalaga sa kanilangmaselangbahagingkatawan at 
mga babae na nangangalaga sa kanilang maselang bahagi 
ng katawan, at ang mga lalaki na lagi ng nag-aalaala sa 
Allah at mga babae na lagi ng nag-aalaala sa Allah, sa 
kanila ay inihanda ng Allah ang pagpapatawad at 
malakinggantimpala." (Qur'an 33:35) 

4) Ang mga kababaihan ay parehong may moral na tungkulin 
at sila ay may parehong karapatan kagaya ng mga 
kalalakihan sa pangkalahatang karapatan katulad ng 
pangangalaga ng kanilang kapurihan, dangal at respeto 
atbp. Walang dalawang pamantayan ang tinatanggap o 
pinapayagan. Kagaya halimbawa, silang mga nagparatang 
ng mali sa babaing malinis ng pangangalunya at pakikiapid 
ay mapaparusahan hayagan (sa publiko), katulad ng pang- 
insulto sa isang lalaki. 

Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

"At sila na nagpaparatang (ng pakikiapid) sa malilinis na 
babae, athindi makapagtanghal ngapatna saksi, hagupitin 
sila ng walumpung hampas, at huwag tanggapin mula sa 
kanila ang kanilang pagsaksi kahit na kailan, 


IslamLand 

katotohanang sila ay Fasiqun (mga sinungaling, 
palasuway, mapaghimagsik sa Allah)." (Qur'an 24:4) 

5) Ang kababaihan ay pantay na may kakayahan at 
pinahihintulutang mangalakal kaugnay sa pananalaping 
kalakalan at pagmamay-ari ng mga ari-arian. Batay sa batas 
ng Islam, ang mga babae ay maaaring magmay-ari, bumili, 
magtinda at magsagawa ng pananalaping kalakalan na 
hindi na kailangan ang katiwala, at walang panghihigpit at 
pagtatakda, isang kalagayan na hindi pa nangyari sa mga 
ibang pamayanan hanggang sa nitong modernong panahon. 

6) Sa Islam, bilang palatandaan na ang isang lalaki ay 
mayroong kabutihan, mabait at makatwiran kung 
ginagalang at nirerespeto niya ang pakikipag-ugnayan sa 
kababaihan ng may katarungan at kung kinakailangan, 
subalit ang isang lalaki na malupit sa mga babae ay isang 
hindi mabuti at hindi kagalang-galang na lalaki. Ang 
Propeta (ii) ay nagsabi: 

"Ang tunay na mananampalataya ay siya na may 
pinakamabuting pag-uugali, at ang pinaka-mabuting sa 
inyo ay angpinakamabuti sa kanyangasawa." (Tirmidhi at 
napatotohanan) 

7) Binibigyan ng parehong karapatan ng Islam ang mga babae 
kagaya ng karapatan ng mga lalaki sa paghahanap ng 
karunungan. Ang Propeta (it) ay nagsabi: 

"Ang paghahanap ng karunungan ay sapilitan sa bawat 
Muslim (lalaki at babae)." (Ibn Majah at al-Baihaqi at 
napatotohanan) 

Ang mga Paham na Muslim ay nagkasundong lahat na ang 
salitang 'Muslim' kung ito ay ginagamit sa mga ipinahayag na 
banal na kasulatan ay saklaw pareho ang lalaki at babae. Kaya't 
ibinibigay ng Islam sa kababaihan ang parehong karapatan sa 


IslamLand 

pag-aaral (kagaya ng mga lalaki) upang maintindihan ang 
ubligasyong pang-relihiyon at panlipunan at kinakailangan 
nilang palakihin ang kanilang mga anak sa pinakamabuting 
paraan, nang ayon sa tamang alituntunin at pag-aaral sa Islam. 
Tunay na ang mga babae ay may tiyak na tungkulin sa 
pagpapalaki ng kanilang mga anak na katumbas ng kanilang 
abilidad at ang mga lalaki ay mayroong kaganapang ubligasyon 
sa pananalapi, pangalagaan at magpanatili ng ayon sa kanilang 
tungkulin sa buong pamilya. Samakatuwid dahil sa malaking 
ubligasyon at katayuan ng lalaki bilang padre de pamilya, siya 
ang nagdadala ng pasanin sa buong responsibilidad kaya 
naman mabibigyan din siya ng malaking gantimpala. 

Ang Propeta (0) ay nagsabi: 

"Sinuman ang mayroong tatlong anak na babae at sila 
aypinalaki bilangmabubutingmga anak at ipinakasal, 
at pinakitunguhan sila nang pinakamabuting pag- 
uugali, siya aygagantimpalaan ngParaiso." (Ahmad at 
Ibn Habban at napatotohanan) 

Tungkol sa mga babaeng alipin, ang Propeta (H) ay nagsabi: 

"Kung sinuman ang mayroong batang babae (na nasa 
kanyang pamamahala bilang alipin), at sinanay sa 
pinakamagandang pag-uugali, tinuruan ng mabuti, at 
pinalaya atpinakasalan niya, ay magkakaroon ng dobleng 
gantimpala." (Bukhari, Muslim atbp.) 

8) Ang mga lalaki at babae ay mayroong parehong tungkulin 
at pananagutan upang pagsikapang mabago at maiwasto 
ang pamayanan sa pinakamabuti nilang kakayahan. Ang 
mga kalalakihan at kababaihan ay inaako ang tungkuling 
magtagubilin ng mabuti at ipagbawal ang kasamaan, 
katulad ng sinabi ng Dakilang Allah sa Qur'an: 


M IslamLand 

"Ang mga lalaki at mga babaeng sumasampalataya ay mga 
Auliya (tagapagtangkilik, kapanalig, tagapangalaga) sa 
isa't isa, sila ay nagtatagubilin ng Al-Ma'ruf ( lahat ng 
kabutihan ipinag-uutos ng Islam) at nagbabawal sa Al- 
Munkar (paglabag sa lahat ng ipinagbabawal ng Islam); 
sila ay nag-aalay ng kanilang Salah (takdang pagdarasal 
ng mahinusay); at nagbibigay ng Zakah (katungkulang 
kawanggawa) at sumusunod sa Allah at sa Kanyang Sugo. 
Ang Allah ay magkakaloob ng Kanyang Habag sa kanila. 
Katotohanang ang Allah ay Sukdol ng Kapangyarihan, ang 
Tigib ng Karunungan." (Qur'an 9:71) 

9) Ang mga lalaki at mga babae ay itinalaga at nagtakda ng 
karapatan upang makatanggap ng makatarungang bahagi 
ng kayaman, kagaya ng sapilitang pagbibigay ng Zakah 
(kawanggawa) sang-ayon sa itinalagang pagsusuri. Lahat ng 
mga paham na Muslim ay sang-ayong sa ganitong 
pagkwenta. Ang mga kababaihan ay may naitalagang 
pamana sa kanila, na aming ipapaliwanag ng detalye sa 
bandang huli, na ito ay isang karapatan na hindi maisip o 
matanggap ng ibang pamayanan. 

Ang Allah (iS§) ay nagsabi: 

"Sa mga kalalakihan ay mayroong natatanging bahagi sa 
anumang naiwan na kayamanan ng mga magulang at 
malalapit na kamag-anak (na yumao) at sa mga 
kababaihan ay mayroon ding natatanging bahagi sa 
anumang naiwan na kayamanan ng mga magidang at 
malalapit na kamag-anak (na yumao) kahima't ang ari- 
arian ay maliit o malaki; (ito ay) isang nakalaan na 
ubligasyon na bahagi." (Qur'an 4:7) 

10) Ang babae, katulad ng isang lalaki, ay maaaring magbigay 
ng karapatang hinahanap na kanlungan at kaligtasan ng 


M IslamLand 

mga ibang Muslims (o ibang tao). Ang Dakilang Allah ay 
nagsabi: 

"At sinuman sa Mushrikun (mapagsamba sa maraming 
diyus-diyosan) ang humingi ng tulong ng iyong 
pangangalaga, kunggayon gawaran siya ng pangangalaga 
upang kanyang marinig ang Salita ngAllah, iyong samahan 
siya sa lugar na siya ay magiging ligtas..." (Quran 9:6) 

Ang Sugo ng Allah (m) ay nagsabi: 

"...angpamamaraan ngpangangalaga sa mga Muslim ay 
iisa, at ang pinakamaliit sa mga ito ay makapagbigay ng 
pagkalinga; at kungsinuman angumagaw sa karapatan ng 
isangMuslim, magkagayon anggalit ngDakilangAllah at 
ng Kanyang mga Anghel at ng lahat ng mga tao ay 
mapapasakanya, at hindi tatanggapin ang kanyang 
pagsisisi o ang anumang pantubos mula sa kanya..." 
(Bukhari) 

Ito ay pinatunayan ng isang tanyag na istorya ni Um Hani(s») 
('lna ni Hani') nang siya ay nagbigay ng pangangalaga sa isang 
taong sumasamba sa maraming Diyos (Polytheist) na humingi 
ng kanlungan mula sa kanya sa Araw ng pananakop sa Makkah 
pagkaraang tinangka siyang patayin ng kanyang kamag-anak 
(dahil sa nakaraang alitan) kaya ang Sugo ng Allah ($|) ay 
nagsabi: 

"Tayo ay nangangalaga at nagbibigay ng ampunan sa mga 
gusto mong pangalagaan at bigyan ng kanlungan O Um 
Hani." (Bukhari) 

Ang mga ito ay ilan lamang sa mga karapatan. Ang mga 
sumusunod na paglalahad ay mga halimbawa na binuod sa 
paraang maipakita ang pang-unawa sa malawak na uri ng 
Islamikong pambabatas. 


s£ IslamLand 


Ang mga Babae bilang Sanggol, mga Bata at mga Anak 

Ang Dakilang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur’an tungkol sa 
pangangailangan at kahalagahan ng pag-iingat at pangangalaga 
ng mga bagong panganak na sanggol, na siyang pinaka-unang 
karapatan ng isang bata. 

"At huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil sa 
pangamba ngkahirapan. Kami ang magkakaloob sa kanila at 
sa inyo ng ikabubuhay. Katotohanan, angpagpatay sa kanila 
ay isang malaking kasalanan." (Qur'an 17:31) 


\I$lamland 

Ang pagpapalaglag ng bilig at pagpatay sa mga bata kahit na 
sa anumang dahilan ay ang pinakamalaking kasalanan, na may 
pinakamahigpit na parusa ng Allah (M) at ng Islamikong Batas. 
Ipinag-uutos ng Islam sa mga magulang na bigyan ng 
magagandang pangalan ang kanilang mga anak, pangalagaan 
ng mabuti, ipagkaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan, 
sustentuhan ng sapat at makatuwiran ayon sa hanap-buhay ng 
magulang at tiyakin ang kagandahang-asal, kagalang-galang at 
marangal na buhay para sa kanila. 

Ang isang pinatunayang tradisyon ng Sugo (0) ay inilahad: 

"Tunay na ipinagbabawal ngAllah sa inyo ang sumuway at 
walang utang-na-loob sa inyong mga Ina o kaya ilibing ng 
buhay ang inyong mga anak na babae..." (Bukhari) 

Kaya't mayroong silang karapatan sa perang pantubos (blood 
money) kung sila ay napatay, kagaya ng inilahad ni Aishah (4?)- 

"Dalawang babae mula sa tribo ng 'Huthail' ang nag-away 
at binato ng bato ang isa at napatay at pati na ang kanyang 
dinadala, kaya't ang Propeta (M ay nagpasiya (humatol) na 
ang kabayaran ng batang namatay sa loob ng tiyan ay isang 
lalaki o babaeng alipin, at ang kabayaran ng babae ay 100 
babaeng kamelyo na babayaran ng kanyang katribo." 
(Bukhari & Muslim) 


Ang Dakilang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur’an: 

"Ang mga ina ay dapat magpasuso sa kanilang mga anak sa 
loob ng dalawang taon, sa sinumang magulang na nagnanais 
na ganapin ang nakatakdang panahon ng pagpapasuso, 
datapwa't ang ama ng bata ang siyangmananagot sa halaga 
ng pagkain at kasuutan ng ina (na nagpapasuso) sa 
makatuwirang paraan..." (Qur'an 2:233) 


\IslamLand 

Ang pagmamamahal at pangangalaga sa mga anak at ang 
tagapag-alaga ay siyang pinakamahalagang karapatan 
pagkatapos ng karapatan sa pagpapasuso (ng gatas) ng ina. Ang 
ina ay nararapat sa pag-iingat sa bata, mga anak na lalaki at 
babae sa kanilang murang gulang sa buhay, sa pagitan ng isa at 
labing-tatlo o labing-apat na taon. Ito ay iminumungkahi lalo na 
sa mga kaso ng diborsyo dahil sa masidhing di- 
pagkakaunawaan ng mga magulang. Ang Islam ay binibigyan 
ng karapatan ang ina sa pag-iingat sa bata sa panahon ng 
kanyang kamusmusan, sapagka't ang ina ay kadalasan higit na 
mapagmahal at labis na maalalahanin sa pangangailangan ng 
bata. Si 'Amr bin Shu'aib ay nag-ulat na ang isang babae ay 
pumunta sa Propeta (jt) at nagsumbong laban sa kanyang 
asawa at sinabi: 

“Pinangalagaan ko ang aking anak sa aking sinapnnpnnan, 
pinalaki ko sa pamamagitan ng pagpapasuso sa akin, 
kinakarga ko sa mahabang panahon. Ngayon ang ama ay 
diniborsyo ako at nais ilayo sa akin ang aking anak? Ang 
Propeta ay nagsabi: 'Karapatan mong panatiliin ang iyong 
anak sa ilalim ng iyong pangangalaga hanggang hindi ka 
nag-aasawa." (Abu Da'wood atbp. at napatotohanan) 

Si Abu-Bakr ( 4 =), ang napatnubayang unang makatarungan 
pinatnubayang Kalipa ay nagpasiya ng hatol sa panig ng ina ni 
Asim (a), noong siya ay diniborsyo ni Umar bin Al-Khattab (\i) 
na siyang naging pangalawang Kalipa. Si Abu- Bakr (4&) ay nag- 
ulat: 

“Ang amoy niya (ng ina), ang pang-amoy niya sa kanyang 
anak at ang kanyang kabaitan ay higit na mabuti para sa 
kanya (bata) kaysa sa iyo." 


s£ IslamLand 

Ang mga magulang ay intiutusan na pakitunguhan ang lahat 
ng kanilang mga anak ng may habag at awa. Si Abu Hurairah 
(4&) ay naglahad: 

Ang Sugo ngAllah (0) ay hinalikan si Hasan ibn Ali (ang kanyang 
apo) sa harap ni Aqra ibn Habis at-Tameemi na nagsabi, 'Mayroon 
akong sampung anak at ni minsan ay hindi ko pa hinalikan 
kahit na ang isa sa kanila'. Tiningnan siya ng Propeta (M) at 
sumagot: 'Kung sinuman ang walang awa siya ay hindi 
makakatanggap ng habag’." (Bukhari atbp.) 

Ang batas ng Islam ay nag-uutos sa magulang na palakihin 
ang kanilang mga anak sa pinakamahusay na pamamaraan lalo 
na ang mga pangangailangan ng mga babae. 

Ang Propeta (M) ay nagsabi rin: 

"Sinuman ang nagtaguyod sa dalawang babae hanggang sa 
kanilangganap na gulang, siya at ako ay lalabas sa Araw ng 
Pagbabangon Muli na ganito." Ang Sugo ng Allah (M ay 
ipinagdikit ang kanyang mga daliri upang ilarawan ang sinabi. 

(Muslim) 

At sinabi din niya ($S): 

"Siya na mayroong anak na tatlong babae at kanya itong 
pinagtiisan, pinakain, binihisan ayon sa kanyang hanap- 
buhay, nagpakita ng mabutingpakikitungo, sila ay magiging 
sanggalang niya (bilang proteksyon) sa apoy (Impiyerno) sa 
Araw ng Pagbabayad." (Ibn Majah at napatotohanan) 

Ang batas ng Islam ay nag-uutos sa mga magulang na 
palakihin ang kanilang mga anak sa pinakamahusay na 
pamamaraan at ibigay sa kanila ang wasto at mabuting 
edukasyon. Ang Sugo ng Allah ($|) ay nagsabi: 


\IslamLand 

"Sapat na magkasala ang isang tao sa kanyang 
pagpapabaya sa tungkuling dapat niyang pangalagaan 
(tuparin)." (Muslim atbp.) 

Si Ibn Umar (4e) ay nag-ulat na sinabi ng Sugo ng Allah ($|): 

“Bawa't isa sa inyo ay pastol (tagapangalaga) at bawa't isa 
sa inyo ay may pananagutan sa mga ipinagkatiwala sa 
kanya. Ang namumuno (lider) ay pastol at siya ay may 
pananagutan sa kanyang mga tagasunod. Ang lalaki ay 
pastol sa kanyang pamilya at siya ay may pananagutan sa 
kanila. Ang babae ay pastol sa tahanan ngkanyangasawa at 
siya ay may pananagutan sa mga ipinagkatiwala sa kanya. 
Ang alila (katulong) ay pastol sa mga pag-aari ng kanyang 
amo at siya ay may pananagutan sa mga ipinagkatiwala sa 
kanya. Bawa't isa sa inyo ay pastol at bawa't isa sa inyo ay 
may pananagutan sa anumang ipinagkatiwala sa kanya.” 
(Bukhari, Muslim atbp.) 

Ang Islam ay nag-uutos na ang katarungan sa malawak na 
kahulugan nito ay nararapat ipatupad sa lahat ng mga bata 
maging ito ay lalaki o babae. Ang Allah (5i) ay nagsabi: 

“Katotohanan, angAllah ay nagtatagubilin ng katarungan at 
mabuting asal, atnagbibigay tulong sa mga kamag-anak, at 
nagbabawal ng lahatngmga masasamanggawa (katulad ng 
bawal na pakikipagtalik, pagsuway sa magulang, pagsamba 
sa mga diyus-diyosan, pagsisinungaling, pagsaksi ngwalang 
katotohanan, pang-aapi, pagpatay at lahat ng uri ng 
kasamaan). Kanyang pinaaalalahanan kayo, upang kayo ay 
makaalaala (makinig at sumunod)." (Qur'an 16:90) 

Si Aishah (4fc>), ang asawa ng Propeta (M) at ang Ina ng mga 
mananampalataya ay nagsabi: 

'Isang babaeng mahirap ang dumating sa aking pintuan na 
may kasamang dalawang batang babae. Binigyan ko ang 


s£ IslamLand 

babae ng tatlong datiles (dahil walang ibang maibibigay). 
Binigyan ng babae and dalawang bata na tig-iisang datiles, 
at ang pangatlong datiles ay kanyang isinubo upang kainin. 
Nang ang kanyang dalawang anak ay miding humingi, 
iniluwa ng babae ang datiles mida sa kanyang bibig athinati 
sa dalawa at ibinigay sa dalawang bata. Hinangaan ko ang 
ginawa ng babae at aking isinalaysay sa Sugo ngAllah (M at 
nagsabi': “Katotohanan, ang paraiso ayginawangpirmihang 
tirahan para sa babae dahil sa kanyang ginawa 
(pagsasakripisyo) o 'pinalaya siya mula sa Impiyerno dahil 
sa kanyangginawa." 

At sa ibang pinatunayang salaysay sinabi niya (il) sa huli: 

“Sinuman ang binigyan ng pagsubok sa pag-aalaga ng 
kanyang mga anak na babae, sila ay magigingpananggalang 
niya mula sa Impiyerno." (Bukhari atbp.) 

Ang Islam ay nanawagan para sa pang material at 
makatarungang damdamin at pantay na pakikitungo ng 
magulang sa mga anak, maging anuman ang kanilang kasarian 
(lalaki man o babae). Ang lalaking anak ay hindi binibigyan ng 
higit na pagtatangi kaysa sa babaeng anak o gayon din naman 
ang babae ay bibigyan ng higit na pagtatangi kaysa sa lalaking 
anak. Ang Propeta ng Allah (^) ay nagsabi sa isa sa kanyang 
mga kasamahan na nagbigay ng regalo sa isang anak lamang. 

“Binigyan mo bang lahat ang iyong mga anak ng ganito?" 
Siya ay sumagot; 'Hindi': Ang Propeta ay nagsabi: 'Matakot 
ka sa Allah at maging makatarungan ka sa lahat ng iyong 
mga anak." (Muslim) 

Binibigyan diin ng Islam ang kahalagahan ng pangangalaga sa 
mga ulila. Ang pagiging ulila ay nagbubunga ng di maganda sa 
kaisipan, ispiritwal at emosyonal na kalagayan ng mga bata. 
Ang ganitong kalagayan ay maaaring magdala sa bata sa 


IslamLand 

gawaing masama lalo na kung nabubuhay siya sa isang lipunan 
na hindi nagbibigay ng nararapat na pangangalaga at 
pangangailangan sa bata at dapat na maging mabait at maawain 
sa kanya. 

Binibigyang pansin ng Islam ang pangangalaga sa mga ulila, 
lalaki man o babae. Nagpapayo ang Islam sa mga malalapit na 
kamag-anak ng ulila na bigyang pansin at pangalagaan ito. 
Kung sila ay walang kamag-anak, tungkulin ng Islamikong 
pamayanan na pangalagaan, isaayos ang pamumuhay nito at 
pagkalooban ng tamang pangangalaga. Ang Dakilang Allah ay 
nagsabi sa Banal na Qur'an: 

“Samakatuwid, huwag mong turingan ang mga ulila ng may 
pang-aapi." (Qur'an 93:9) 

Ang Dakilang Allah ay nagsabi rin sa Banal na Qur’an: 

“Katotohanan, ang mga kumakamkam ng mga ari-arian ng 
mga ulila ng walang katarungan ay kumakain ng apoy sa 
kanilang tiyan; hindi magtatagal, sila ay magbabata sa 
naglalagablab na Apoy!" (Qur'an 4:10) 

Ang Propeta ng Allah ($|) ay nagsabi: 

“Katotohanan na aking ipinahahayag na isang malaking 
kasalanan angmanghamak atgumawa ng di-makatarungan 
at sirain ang karapatan ng dalawang mahihinang tao: ang 
ulila at ang babae." (Hakim at Tabarani) 

Sa salaysay na ito, ang Propeta ay nagbigay ng hudyat na 
malaking kasalanan sa sinumang gumawa ng pananakit o di- 
makatarungan sa dalawa, na sila, sang-ayon sa kanilang likas na 
kahinahan sa lipunan, ay hindi inaasikaso at itinatatwa ang 
kanilang mga karapatan. 

Ang Propeta ng Allah (H) ay nagsabi: 


M IslamLand 

"Iwasan ang pitong mabibigat na kasalanan na maaaring 
magingsanhi ngpagkawasak.' Angmga Sahaba (kasamahan ng 
Propeta) ay nagtanong: 'O Propeta ng Allah! Ano ang mga 
kasalanangito?' Siya ay nagsabi: 'Angmagbigay ngkatambal 
sa pagsamba sa Allah, pagsasagawa ng mahika 
(pangungulam), ang pumatay ng tao nang walang 
katarungan, ang makipag-ugnay sa patubuan, ang angkinin 
ang yaman ng mga ulila, ang tumalikod sa 
pakikipagdigmaan, at ang magparatang ng pangangalunya 
sa mga inosente atmalinis na babaeng mananampalataya." 
(Bukhari atbp.) 

Maraming mga salaysay ang Propeta ang naitala na nag- 
aanyaya sa mga Muslim na mag-ampon ng mga ulila, 
pangalagaan ang mga ito, maging mabait sa kanila at magpakita 
ng pagmamahal at maging magiliw sa kanila. Ang Propeta (M) 
ay nagsabi: 

"Ako at ang nag-ampon na ulila ay katulad nitong dalawa 
sa Paraiso." Pagkaraan itinaas niya ang kanyang hintuturo at 
ang kanyang gitnang daliri (magkadikit). (Bukhari atbp.) 

Siya (H) rin ay nagsabi: 

"Sinumang humaplos sa buhok ng isang ulila at ang 
ginawang ito ay para lamang sa Allah (nang may tunay na 
pagmamahal at awa), ito ay itatala ngAllah bilang mabuting 
gawa batay sa bilang ng buhok na hinaplos ng kamay niya 
sa ulo ng ulila, at kung ang gumawa ng mabuti sa ulila na 
siya ang tumayong tagapangalaga, ako ay makakasama 
niya sa Paraiso ng ganito.." Pagkaraan itinaas niya ang 
kanyang hintuturo at ang kanyang gitnang daliri na magkadikit. 
(Tirmidhi) 


\IslamLand 

Ang Islam ay nag-uukol din ng pansin sa mga batang hindi 
lehitimo. Sa pagkakasala ng iba, sila ay iniwan at hindi kinilala 
ng kanilang mga magulang. Ang Islamikong pamahalaan ay 
inatasang pangalagaan ang mga batang ito, katulad ng 
pangangalaga sa ibang mga ulila upang sa ganoon sila ay 
maging normal at kapakipakinabang na miyembro ng lipunan 
(sa kagustuhan ng Allah). Ang Propeta ng Allah (m) ay nagsabi 
bilang pangkalahatang kapasiyahan sa kagandahang-loob: 

..mayroongkanggantimpala (sapagsasagawa ngkabutihan) 

para sa lahat ng nabubuhay." (Bukhari atbp.) 

Sakop ng kapangyarihan at patakaran ng Islam ang pag-uutos 
sa mga ama (o tagapangalaga) na isaalang-alang ang opinyon 
ng kanilang mga anak na babae kung tungkol sa pag-aasawa, 
dahil ang kanyang opinyon ay mahalagang batayan para sa 
kaganapan ng kasal. Siya ay malaya sa pamimilit, at maaari 
niyang tanggapin ang tao o tanggihan ang mungkahi sa kasal. 
Ang Propeta ng Allah ($|) ay nagsabi: 

"Ang diborsiyada o ang biyuda ay hindi dapat ikasal kung 
wala siyang pahintulot at ang birheng babae ay hindi dapat 
ipasok sa pagpapakasal hanggang hindi siya nagbibigay ng 
pahintulot. Tinanong ang Propeta: 'Papano malalaman kung 
siya ay pumayag O Sugo ng Allah?' Siya ay sumagot: 'Kung 
siya ay nanatiling tahimik (dahil sa kanyang pagkamahiyain, 
ngunit hindi palatandaan bilang pagtutol). (Bukhari atbp.) 

Si Imam Ahmad at ang iba ay naglahad na si 'Aishah (&) ay 
nagsabi: Isang babae ang lumapit sa Sugo ng Allah (0) at sinabi: 

"O, Propeta ng Allah! Ang aking ama ay inihandog ako 
bilang asawa sa kanyang pamangkin upang ang kanyang 
kalagayan ay makilala sa lipunan." Ang Propeta ng Allah ay 
ibinalik ang usapan sa mga kamay ng babae, kung tatanggapin at 
sumang-ayon sa pagpapakasal o tatanggihan. Ang babae ay 


s£ IslamLand 

nagsabi: "Aking pinahihintulutan kung ano ang ginawa ng 
aking ama ngunit nais ko lamang ipaalam sa ibang 
kababaihan na ang kanilang mga ama ay walang karapatan 
saganito (pilitin ang kanilang anak na magpakasal sa sinumang 
naisin nila)." 

Sapagka't ang kanilang mga anak na babae ay mahalaga, gaya 
ng naiulat sa tradisyon ng Sugo ng Allah ( 0 ) na pinatunayan: 

"Huwag ninyong pilitin ang inyong mga anak na babae at 
angmga kababaihan sapagka't sila ay mahalaga at kalugod- 
lugod na kasama." (Ahmed at napatotohanan) 


s£ IslamLand 

Ang mga Babae bilang Mga Kapatid 

Tungkulin ng mga kalalakihan na pakitunguhan ang kanilang 
mga kapatid na babae ng lubos na pag-iingat at pagmamalasakit 
para sa kanilang kapakanan, dignidad at paggalang. Kung sa 
anumang kadahilanan kapag ang ama, mga lolo o mga tiyo ay 
wala upang ingatan at lingapin ang ina at mga anak, ang 
pananagutang ito ay nasa kamay ng mga kapatid na lalaki sa 
pagsapit ng kanilang tamang gulang upang isakatuparan ng 
lubos sa kanilang kakayahan. 


Ang Propeta ng Allah ($|) ay nagsabi: 


“Sinuman ang mayroong tatlong anak na babae o kapatid na 
babae at siya ay naging mabait sa mga ito dahil sa takot sa 
Allah, siya ay makakasama ko sa Paraiso ng ganito.” 
Ipinakita niya ito sa kanyang hintuturo at pangalawang daliri 
(pinagdaiti). (Ahmad atbp. at napatotohanan ng iba) 


\I$lamland 


Ang Babae Bilang Asawa 

Ang Dakilang Allah, ay nagsabi sa Qur'an: 

"At kabilang sa Kanyang mga Tanda; na kayo ay nilikha 
Niya para sa inyo ang inyong mga kabiyak (asawa) mula sa 
inyong sarili, upang inyong madama ang katahimikan sa 
kanila, at inilagay Niya sa inyongpuso ang pag-ibig at awa 
sa isa't isa. Katotohanang naririto ang mga Tanda sa mga 
tao na may matiim na pagmumuni-muni." (Qur'an 30:21) 

Isa sa dakilang palatandaan ng Kagandahang-Loob, ng 
Pagpapala at Kapangyarihan ng Allah (5i) ay ang paglikha niya 
para sa sangkatauhan ay ang magkapareha (mag-asawa) para sa 
isa't isa, upang sila ay magkaroon ng kaginhawahan, 
kapahingahan, kasiyahan at pangangalaga mula sa isa't isa. 

Ipinagdiinan ng Propeta (jt) ang kahalagahan ng kasal ng 
kanyang sinabi at pinatunayan na: 

"Sinuman angnag-asawa ay nakaganap siya sa kalahati ng 
kanyang relihiyon, kaya'tdapatniyangkatakutan angAllah 
sa nalalabing bahagi." (Tabrani at napatotohanan) 

Isang pangunahing haligi at pundasyon sa lipunan ay ang 
pamilya, at silang mag-asawa ay ang magkasama sa pamilya na 
kung saan itinatag ang Islamikong tahanan. Para sa tagumpay 
ng pamilya at sa katahimikan ng tahanan, itinakda ng Islam sa 
mag-asawa ang kanilang tungkulin at karapatan. Ilalahad 
namin ang mga karapatan ng babae sa mga sumusunod na 
pahina. 

Ang Mahar (Dote o Handog): Ang Mahar ay isang karapatan 
ng bawa't babae sa oras ng kasal. Ang kasunduan sa kasal ay 
hindi ituturing na legal at maging ganap hanggang sa ang 
Mahar ay hindi tiyak o sinasang-ayunan. Ang karapatang ito ay 



M IslamLand 

hindi maaaring alisin o mawala, kahit pa sang-ayunan ng 
babaing ikakasal, hanggang sa maganap ang kasunduan. Ang 
Mahar ay para sa babaeng ikakasal at siya ay mayroong 
karapatan kung ano man ang kanyang gawin sa kanyang mga 
ari-arian pagkaraang maganap ang kasunduan sa kasal. Ang 
Dakilang Allah ay nagsabi sa Qur'an: 

"At ibigay sa kababaihan na inyong mapapangasawa ang 
kanilangMahr (dote) ngmay pagmamahal. Datapwa't kung 
kanilang ipaubaya nang lubusan sa inyo ang anumang 
bahagi nito, kung gayon, tanggapin ninyo ito ng buong 
kasiyahan at walang pangamba o kinatatakutan." (Qur'an 
4:4) 

Ang asawang lalaki ay hindi pinapahintulutang bawiing muli 
ang Mahar kung siya ay nagpasiyang magdiborsyo, gaya ng 
sinabi ng Dakilang Allah sa Banal na Qur’an: 

" Datapwa't kung inyong ninanais na palitan ng iba ang 
inyong kabiyak na babae at kayo ay nagbigay (noon) sa isa 
sa kanila ng malaking yaman bilang Mahr (dote), huwag 
ninyong bawiin kahit na ang pinakamaliit nito. Inyo baga 
itong babawiin ng may kamalian at walang karapatan, at 
(kayo) ay gagawa ng lantad na kasalanan? At papaano 
ninyo ito babawiin kung kayong dalawa ay nagsiping na sa 
isa'tisa, atsila ay kumuha sa inyo nangmatatagattaimtim 
na kasunduan?" (legal na kasal. ..) (Qur'an 4:20-21) 

Ang talata na ito ay palatandaan, isang makahulugan, sa 
pagka-sagrado ng pangako sa kasal at ang pagka-palagayan 
loob ng ugnayan ng ikinasal at ang karapatang hindi ibabalik 
ang ibinigay na mahar kung may diborsyo. Ang Dakilang Allah 
ay nagsabi sa Banal na Qur’an: 

“O kayong nagsisisampalataya! Kayo ay pinagbawalan na 
inyong ariin ang mga babae nang sapilitan at sila ay huwag 
ninyong pakitunguhan ng may kagaspangan upang inyong 


IslamLand 

mabawi ang bahagi ngMahr (dote) na inyong ipinagkaloob 
sa kanila, maliban na lamang kung sila ay nagkasala ng 
lantad na kahalayan (pakikiapid). At kayo ay mamuhay sa 
kanilang piling ng may dangal. At kung sila ay inyong 
kasuyaan, marahil ay nasusuya kayo sa isang bagay, at ang 
Allah ay maghahatid sa inyo sa pamamagitan nito ng 
maraming kabutihan." (Qur'an 4:19) 

Ang talatang ito ay nagbibigay katiyakan sa karapatan ng 
babae at lubos na katarungan kung sakaling inayawan siya ng 
lalaki sa anumang dahilan. Ito ay inilahad sa pinatunayang 
tradisyon ng Propeta na sinabi ni Abu Hurairah (4fe) na ang 
Sugo ng Allah (H) ay nagsabi: 

"Ang mananampalataya ay hindi dapat kapootan ang 
babaeng mananampalataya (i.e.: ang kanyang asawa): kung 
mayroong mga bagay na hindi nais ng lalaking asawa, 
katiyakan na mayroong din pagnanais sa ibang katangian 
nito." (Bukhari) 


Ang Pagtustos sa Pananalapi: Ang lalaki ay nararapat 
magbigay ng marangal at sapat na pagkabuhay ng kanyang 
pamilya at ayon sa kanyang kalagayan at hanap-buhay 
(kinikita). Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

"Hayaan ang lalaki na may kakayahan ay gumugol ng ayon 
sa kanyang kakayahan, at ang lalaki na ang pinagkukunan 
(ng kabuhayan) ay sapat-sapat lamang, hayaang gumugol 
siya ng ayon sa anumang ipinagkaloob sa kanya ng Allah. 
AngAllah ay hindi magbibigay ngpasakit o dalahin sa isang 
tao nang higit sa ipinagkaloob Niya sa kanya. At angAllah 
ang magkakaloob, matapos ang kahirapan, ng 
kaginhawahan." (Qur'an 65:7) 



W IslamLand 

Kung ang mayamang lalaki ay hindi gumagastos para sa 
kanyang pamilya ayon sa kanyang kakayahan, at ang asawang 
babae ay nakakuha ng bahagi ng kanyang yaman... maaari 
siyang kumuha ng sapat na panggastos sa pangangailangan 
niya at ng kanyang mga anak na walang nasisira o pag-aaksaya. 
Si Hind bint 'Utbah ay pumunta sa Propeta (St) na 
isinusumbong ang kanyang asawang si Abu Sutuyan, at sinabi: 

"Ang aking asawa ay kuripot at ayaw gumastos sa akin at 
sa amingmga anak. AngSugo ngAllah ay sumagot, 'kumuha 
ka (mag-umit) ng anumang makakasapat sa iyo at sa iyong 
mga anak." (Bukhari) 

Kung ang asawang lalaki ay may suliraning pananalapi at 
hindi niya kayang tuparin ang pangangailangang pananalapi ng 
kanyang pamilya o kung iniwan siya ng kanyang asawa sa 
mahabang panahon at nasaktan ito ng dahil sa pagkakalayo 
niya, ang babae ay may karapatang magsampa ng karaingan sa 
korte upang ipawalang-saysay ang kasal nila. Ito ay batay sa 
sinabi ng mga dalubhasa sa batas ng Islam. Ang Propeta (H) ay 
nagpaliwanag tungkol sa karapatang ito: 

"Matakot sa Allah sa mga (bagay tungkol sa) kababaihan 
dahil sila ay inyongnatamo sapamamagitanngpanunumpa 
sa Allah, at sila ay inyong nakapalagayang- loob na at 
nasipingan dahil sa banal na salita ng Allah; ang inyong 
karapatan ay dapat walang makakapasok o makakaupo sa 
inyong kama (o silyang may almuhadon) kung hindi ninyo 
gusto, at kung ito ay nangyari, magkagayon saktan ninyo 
nang bahagya, at angkanilang karapatan ay angpakainin at 
bihisan ninyo sila sa loob ngtamanghangganan." (Muslim 
at Abu Da'wood) 

Ang Propeta (*|S) ay nagsabi sa kanyang kasamahan na si Sa'ad 
ibn Abi Waqas (4®): 


s£ IslamLand 

"Walang anumang bagay na inyong ginugugol sa inyong 
pamilya na hindi magagantimpalaan mula sa Allah, kahit 
na ang isang subo ng pagkain na inyong ibibigay sa inyong 
eiseiwei, (Bukhari) 


Katarungan, Pagkapantay-Pantay at Walang-Kinikilingan: 

Ang mga lalaking may asawa ng higit sa isa ay nararapat na 
magsagawa ng katarungan, pagkapantay-pantay at walang 
kinikilingan sa pakikitungo sa kanilang mga asawa. Nasasakop 
dito ang panustos, pananamit, pamamahay at ang pagbabahagi 
ng oras, pagmamalasakit at ang pakikipagtalik. Ang Dakilang 
Allah ay nagsabi: 

"At kung kayo ay nangangamba na hindi makaganap na 
maging makatarungan sa mga babaeng ulila, kaya't 
magsipag-asawa ng ibang kababaihan na inyongmapusuan, 
(mula sa) dalawa, o tatlo, o apat; datapwa't kung kayo ay 
nangangamba na kayo ay hindi makaganap na maging 
makatarungan (sa kanila), kung gayon ay mag-asawa 
lamang ng isa, o kung ano ang angkin ng inyong kanang 
kamay (ang inyong bihag o aliping babae). Ito ay higit na 
mabuti sa inyo upang kayo ay hindi mabidid sa paggawa ng 
walang katarungan." (Qur'an 4:3) 

Ang Propeta ng Allah (H) ay nagsabi: 

"Sinuman ang may dalawang asawa at kinikilingan ang isa 
ngunit di sinasang-ayunan ang isa (hindi nagbibigay ng 
pantay na pakikitungo) siya ay darating sa Araw ng 
Paghuhukom na nalalaglag (paralitiko) ang isang bahagi ng 
katawan." (Tirmidhi, Hakim atbp. at napatotohanan) 


Ito ay nangangahulugan na ang lalaki ay dapat magpakita ng 
katarungan, walang kinikilingan at pantay sa lahat ng kanyang 
asawa. Siya ay binabalaan sa parusang katakut-takot na maging 



s£ IslamLand 

paralitiko at ang pagiging kapangitan niya (nalalaglag ang isang 
bahagi ng katawan) sa Kabilang Buhay, gaya ng paglumpo niya 
sa karapatan ng isa sa kanyang mga asawa sa mundong ito. 

Hindi makatarungan sa isang lalaki na taratuhin ng masama 
ang kanyang asawa sa kahit na anong uri ng pang-aabuso, 
pagpapahirap, panggugulo, pang-iinsulto, pananakit, ang 
paglustay sa kanyang mga yaman, pagpipigil sa paglabas sa 
tahanan mula sa legal na pagliliwaliw, atbp., na ito ay 
pagtatangka upang piliting ibayad niya ang lahat ng kanyang 
mga pag-aari bilang pantubos sa kanyang asawa upang sa 
ganoon siya ay palalayain sa pamamagitan ng diborsyo. 

Pinahihintulutan ng Islamikong batas ang lalaki na magtakda 
ng panghihigpit sa kanyang asawa kung siya (babae) ay 
nagpapakita ng malaswang gawain o gumagawa ng nakakahiya 
at nakarurungis sa kanyang karangalan at ng kanyang pamilya, 
at nakakasira sa buong lipunan at sa katahimikan nito. Ang 
layunin ng panghihigpit na ito ay upang manumbalik ang 
tamang kaasalan. Ang mga babaeng nagpapatuloy sa pagkilos 
ng kalaswaan, na umaakay sa pag-iisip ng pagsasagawa ng 
kawalan ng pananampalataya ay dapat alukin ng diborsyo, 
gaya ng kanyang karapatang humingi ng "Khul'a", ang paghingi 
ng (babae) ng pagwawalang saysay ng kontrata sa kasal dahil sa 
masamang asal. 


Ang Pangangalaga at Pag-iingat sa mga Babae: Ang lalaki ay 
dapat pangalagaan at ingatan ang kanyang asawa at ang mga 
anak mula sa posibleng makakasama at kahalayan sa abot ng 
kanyang makakaya. Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

“O kayong nagsisisampalataya! ladya ninyo ang inyong 
sarili at ang inyong mga kaanak sa Apoy (nglmpiyerno) na 
ang panggatong ay mga tao at bato, na rito ay nakatalaga 
ang mga angel na malupit at mahigpit na hindi sumusuway 



s£ IslamLand 

sa pagsunod sa anumang pag-uutos na kanilang tinanggap 
mula saAllah, bagkus ay gumagawa ngayon sa anumang sa 
kanila ay ipinag-uutos." (Qur'an 66:6) 

Ang lahat ng pangangalaga mula sa kasamaan at kahihiyan na 
gawain ay kapuri-puri, datapwa't ang pagmamalabis dito ay 
hindi tinatanggap. 

Ang Propeta (M) ay nagsabi: 

"Mayroong mga ibang uri ng pagseselos na kapuri-puri sa 
Allah at mayroong namang ibang klase na Kanyang 
kinasusuklaman; ang uringgusto Niya ay ang mga gawaing 
mayroong pag-aalinlangan, at ang ayaw Niya ay nasa mga 
gawaing walang anumangpag-aalinlangan." (Ahmad, Abu 
Da'wood at Nisa'e) 


Ang mga ibang uri ng pagseselos ay tinatanggap at kapuri- 
puri, subali't ang mga iba ay hindi, katulad ng paliwanag sa 
itaas ng Propeta ng Allah (sg) at napatotohanan sa salaysay na 
ito: 

"Katotohanang nagseselos ang Allah at ang mga 
mananampalataya ay nagseselos din at ang pagseselos ng 
Allah ay ang makita Niya ang mga mananampalataya na 
nagsasagawa ng kasamaan." (Bukhari, Muslim atbp.) 


At sinabi rin niya (H): 

"Mayroong Tatlong tao anghindi makakapasok sa Paraiso: 
ang isang palasuway sa kanyang mga magulang; ang isang 
walang basehan at hindi kapuri-puring pagseselos (sa 
kanyang asawa); at ang babaeng gumagaya (at nagdadamit) 
ngparang lalaki." (Ahmed at napatotohanan) 


IslamLand 

Pakikitungo, Pag-aalaga at Katapatang Pagsasama: Ang lalaki 
ay dapat mabuhay sa kanyang asawa ng may karangalan, 
mabait at may paggalang. Dapat niyang mapanatili ang 
maganda, malinis at kasiya-siyang pagpapakita kung siya ay 
nagpapahinga sa pamamahay, katulad ng kagustuhan niya sa 
kanyang asawa, dahil dito lang nila maipapakita ang paggalang 
sa bawa't isa. Ang Propeta ng Allah (0) ay nagsabi, nag-utos at 
nagpaliwanag tungkol sa malawak na prinsipyo at sa 
magandang pagkatao at pag-uugali: 

"Ang ganap na mananampalataya ay ang mga taong may 
pinaka-mabuting pag-uugali, at ang pinakamabuti sa inyo 
ay ang pinakamabait sa kanyang asawa." (Tirmidhi at Ibn 
Habbaan at napatotohanan) 

Ang Sugo ng Allah (H) ay nag-aasikaso tuwina sa kanyang 
sariling mga damit at mga sapatos at tinutulungan niya ang 
kanyang mga asawa sa pang-araw-araw na gawain. Ang asawa 
niyang si Aishah (4&) ay tinanong minsan: 

"Ano angginagawa ng Sugo ngAllah (M) kung siya ay nasa 
bahaySiya ay sumagot: 'Siya ay nagsisilbi at tumutulong 
tuwina sa kanyang kasambahay, at kung narinig niya ang 
tawag sa pagdarasal, siya ay lilisan mula sa pamamahay 

(upang magdasal)." 

Ang Sugo ng Allah (H) ay palaging nakakawili, mabait at 
mapagmahal sa lahat, at paminsan-minsan siya ay 
nakikipaglaro at nagbibiro ng mapitagan sa miyembro ng 
kanyang pamilya. Ang Propeta ng Allah ('H’) ay nagsabi: 

"Ang lahat ng bagay (gawain ng mga lalaki) na walang pag- 
alaala sa Allah ay isa lamang pagliliwaliw at paglalaro 
maliban sa tatlo: ang pakikipagkatuwaan sa kanyang 



s£ IslamLand 

asawa, ang pagsasanay sa kabayo, at ang pagsasanay sa 
paglangoy." (Nisa'e at napatotohanan) 

Ang tradisyon na ito ay nagpapahiwatig na ang karamihan sa 
mga libangan at aliwan ay pinapalagay lamang na paglalaro, 
pag-aaksaya lamang ng panahon, magkagayon ay walang 
gantimpala, maliban sa mga nabanggit sa itaas na kapaki- 
pakinabang, naayon sa batas at gumaganap ng mga 
mahalagang layunin. Ang Propeta ng Allah (H) ay kilala bilang 
magiliw at mabait sa pakikipagbiruan sa kanyang pamilya at 
nakikipaglaro sa kanila. Isang halimbawa ng kanyang 
pakikipaglaro... nang si 'Aishah (i%), ang ina ng mga 
mananampalataya, ay nagsalaysay: 

’Ang Sugo ng Allah ay nakipaghabulan sa akin at tinalo ko siya 
bago ako tumanda at bumigat. Nang ako ay may edad na at bumigat, 
siya ay nakipaghabulan muli sa akin at siya ay nanalo. Ang Sugo ng 
Allah ay nagsabi sa akin pagkaraang siya ay manalo:' "Ang 
pagkapanalo ko sa iyo ay nakapantay sa panalo mo noon." 
(Ahmed, Abu Dawood, Ibn Hibbaan at napatotohanan) 

Iniulat na ang Sugo ng Allah (il) ay umuupo siya na kapiling 
ang kanyang pamilya at nakikipag-usap pansumandali at 
ipinapakita ang kabaitan bago matulog at pagkatapos ng 
pagsasagawa ng gabing pagdarasal. Sa napatotohanang 
tradisyon si Ibn 'Abbas ( 4 &) ay nag-ulat: 

"Isanggabi, ako ay natulog sa bahay nina Maymunah (ang 
kanyang tiya na asawa ng Propeta,0 isang gabi - ang 
pagkakataong ito ay ang kanyanggabi - upang makita ang 
gabing pagsamba ng Propeta. Kinausap niya ang kanyang 
asawa ng matagal, at saka natulog. Pagkaraan siya ay 
bumangon sa gabing iyon at nagdasal gaya ng naitala ng 
Allah (M> para sa kanya." 

Ang Dakilang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur'an: 


M IslamLand 

“Katiyakang nasa Sugo ng Allah (Muhammad) ang isang 
mahusay na halimbawa upang sundin ng sinuman na 
umaasa (ng Pakikipagtipan) saAllah at sa Huling Araw, at 
(siya) na lagi nang gumugunita sa Allah." (Qur'an 33:21) 

Magkagayon, ang Propeta ng Allah (m) ay siyang 
pinakamabuting halimbawa upang pamarisan nating lahat na 
sumasampalataya. Ang mga Muslim ay dapat sumunod sa 
yapak ng Propeta ng Allah ($|) sa lahat ng bagay, personal o sa 
publiko, sa kanilang buong buhay. 

Ang lahat ng mga sekreto ng kanilang mga asawa ay dapat 
ilihim at ang kanyang mga pagkakamali ay dapat itago. Ang 
mga kapakanan pang-pribado ay hindi dapat ipagsabi sa 
publiko o ipamalita, kahit sa pinakamalapit na kaibigan. Ang 
Sugo ng Allah (H) ay nagsabi: 

“Isa sa pinakamasamang tao sa harap ngAllah sa Araw ng 
Pagbabangong Muli ay ang taong nakipagniig sa kanyang 
asawa o ang babaeng nakipagtalik sa kanyang asawa, at 
pagkatapos ang isa sa kanila ay ipinagsabi sa iba ang 
ginawangsarilinan." (Muslim atbp.) 

Karapatan ng babaeng may asawa ang tumabi sa kanyang 
asawa sa gabi at makipagniig upang bigyang-kasiyahang 
(pang-sekswal) ang kanyang sarili. Ang karapatang ito ay 
siyang binibigyang diin ng Islam (ng katuparan), tulad ng 
paghahanap ng isang lalaki sa kanyang kasiyahan. Ang lalaki 
ay inuutusan at inuubligahan ng batas ng Islam upang 
bigyang-kasiyahan ang karapatan (pang-sekswal) ng kanyang 
asawa at upang mapigilan na mabulid ito sa nakakahiyang 
gawain (makipagtalik sa iba), huwag sanang ipahintulot ng 
Allah (5§). Ang asawa, katulad ng ibang babae, ay 
nangangailangan ng ganap na pagmamahal, pagtatangi at ang 
natural na karapatan niya para sa kasiyahang pang-katawan. 


\IslamLand 

Ipinagbabawal ng Islam sa mga lalaki ang pagsasagawa ng 
mga labis na pagdarasal at pag-aayuno (boluntaryo) na siyang 
dahilan ng di-pagsasagawa sa mga ubligasyon niya sa kanyang 
asawa gaya ng pang-sekswal at panglipunan pangangailangan. 
Isang tanyag na pangyayari kay Salman Al-Farisi ( ) an g 
iniulat: 

'Aking dinalaw ang isang kapatid sa pananampalataya na si 
Abu Darda ( 4 b) at nang dumating ako sa kanila, binati ako ng 
kanyang asawa na si Um Darda (4fe) na marumi ang hitsura at 
hindi maganda ang kasuotan. Tinanong ko siya ng makita ko 
siyang ganoon'; 

'Ano ang nangyari sa iyo; bakitganyan ang kalagayan mo at 
hindi mo inaasikaso ang iyong asawa?' Sinabi niya: 'Ang 
kapatid mo, si Abu-Darda, ay wala nanginteres sa mundo at 
sa mga kapakanan dito. Ginugugol niya ang gabi sa 
pagdarasal at ang araw sa pag-aayuno!' 

Pagdating ni Abu-Darda (4 b), binati at tinanggap ng 
malugod si Salman (\«) at binigyan siya ng makakain. Sinabi 
ni Salman (\«): 'Bakit di ka sumalo sa pagkain ko? Sinabi ni 
Abu-Darda ( 44 ), 'Ako ay nag-aayuno.' Si Salman ay nagsabi: 
'Sa Ngalan ng Allah, kailangan itigil mo ang iyong pag- 
aayuno at kumain ka na kasalo ko.' 

Itinigil ni Abu-Darda (m) ang kanyang pag-aayuno at sila ay 
parehong kumain. Si Salman (\&) ay natulog kila Abu-Darda 
(««) sa gabing iyon, at siya ay bumangon sa kalagitnaan ng gabi 
at magdarasal sana ng panggabing dasal subali't siya ay pinigil 
ni Salman ( 44 ) at sinabi: 

"Ang iyong katawan ay may karapatan sa iyo, ang 
Panginoon mo ay may tiyak na karapatan sa iyo, at ang 
iyong pamilya ay may siguradong karapatan mula sa iyo. 
Mag-ayuno ka sa ilang araw at ihinto mo ang pag-aayuno 
sa ibangaraw, lapitanmo angiyongasawa (bilangrelasyon 


U IslamLand 

ng mag-asawa). Bigyan ang bawat isa ng kani-kanilang 
karapatan." 

At bago pumasok ang pagbubukang liwayway, 
pinahintulutan si Abu-Darda na tumayo upang magdasal. 
Silang dalawa ay tumayo, nag-ablusyon, at nagdasal at 
pumunta sa Masjid para magdasal ng 'Fajr' (Bukang 
Liwayway) na pagdarasal. Nang matapos ang pagdarasal na 
kasama ang Propeta (M), inilahad ni Abu-Darda ang lahat ng 
pangyayari kay Propeta (il). Ang Propeta ng Allah ($1) ay 
nagsabi: 

'Sinabi ang katotohanan ni Salman’. (Bukhari atbp.) 

Dahil sa pangangailangan ng asawa, ang lalaki ay hindi dapat 
maglakbay at lumayo sa tahanan ng mahabang panahon. Si 
Calipa Umar ibn Al-Khattab (■#) pagkatapos magkunsulta sa 
kanyang anak na si Hafsa (A) tungkol sa haba ng panahon na 
maaaring ang babae ay magbata sa pagliban ng kanyang 
asawa, ay itinalaga ang panahong anim na buwan. 

Si Abdur-Razaq atbp ay naglahad ng isang tanyag na 
pangyayari: 

"Minsan isang gabi, si Umar ibn al-Khattab ( ) ay 
naglalakad ng palibot at nakarinig siya ng panaghoy at 
pagdalamhati ng isang babae: 

"Ang gabi ay humaba ng labis, at ang kanyang dulo ay 
madilim at maitim, 

Ako ay hindi makatulog mula noong nawala kahit sinong 
makalaro, at walang nagmamahal, 

Kung wala lamang (ang Panginoon) na ang Kanyang Trono 
ay nasa kaitaasan ng mga Langit, 

Ang gilid nitong kama ay malululon, manginginig at 
mangaligkig!” 


U IslamLand 

Kinaumagahan pinuntahan ni Umar (4e) ang babae at 
tinanong ang dahilan ng kanyang tula. Siya ay sumagot na ang 
kanyang asawa ay sumama sa mga sundalo na may matagal na 
kampanya. Pagkaraan noon isinangguni ni Umar (4&) sa 
kanyang anak na si Hafsa kung hanggang kailan makapagtitiis 
ang babae sa pagbabalik ng kanyang asawa. Pagkatapos ng 
ilang minutong pag-aalinlangan at kahihiyan, nakumbinse 
niyang ang katanungan ay para sa ikabubuti ng madlang 
Muslim, siya ay sumagot ng anim na buwan." 

Pagkatapos nito, si Umar ay nagtakda ng kampanya na sa 
loob ng anim na buwan ay dapat makabalik sila sa kani- 
kanilang mga asawa. 

Ang panahon na ito ay humigit-kumulang dahil ang 
pagkakataon ay posibleng maging maiksi, o kaya naman ay 
mapipilitan na higit pa rito. Ang babae ay maaaring magtiis sa 
pagliban ng kanyang asawa ng higit sa anim na buwan, o kaya 
ay maaari din naman niyang hinging sapilitan na bumalik ang 
kanyang asawa bago ang panahong iyon. Ang lalaki ay hindi 
puwedeng tumanggi sa paghingi bilang karapatan ng kanyang 
asawa bilang matuwid na kahilingan kung wala siyang 
balidong dahilan. 

Ang lalaki ay hindi dapat gumawa ng anumang pasiyang 
pananalapi para sa kanyang asawa hanggat ang babae ay hindi 
nagbibigay ng pahintulot. Walang karapatan ang lalaki na 
kumuha ng anumang pag-aaring salapi ng babae hanggat 
walang siyang pahintulot. 

Nararapat ding kumunsulta ang lalaki sa kanyang asawa 
tungkol sa malalaking pampamilyang kapasiyahan, sa mga 
gawain ng mga anak at sa pagdadamayang mga gawain. Hindi 
makatuwirang diktahan ng lalaki ang lahat ng kasambahay at 
hindi na pakinggan ang opinyon ng kanyang asawa, maliban 
ang opinion ng asawa ay mabuti at matalinong pasiya. Ang 


v Islamliind 

Propeta ng Allah (0) ay nagbigay ng praktikal na halimbawa sa 
bagay na ito. Noong 'Araw ng Pakikipagkasunduan' sa mga 
taga tribo ng Quraish, ang Propeta (0 ay nag-utos sa kanyang 
mga kasamahan na sila ay magpakalbo at lumabas sa kalagayan 
ng 'lhraam', ngunit sila ay nag-atubili at hindi tinupad kaagad 
ang ipinag-utos. Si Um Salamah (*), ang kanyang asawa, ay 
nagpayo na gawin muna ito at lumabas upang makita ng 
kanyang mga kasamahan. Ginawa ng Propeta ng Allah (0 ang 
inirekomenda ng kanyang asawa at ng makita siya ng kanyang 
mga kasamahan sila ay nagmadali sa pagsunod sa ipinag-uutos 
sa kanila. 

Ang lalaki ay dapat iwasan ang pagsubaybay sa mga maliliit 
na pagkakamali na maaaring magawa ng kanyang asawa. Isang 
halimbawa, ang Propeta ng Allah (0 ay nagsabi: 

"Ang asawang lalaki ay hindi dapat dumating sa 

pamamahay nghuli sagabi mula sa paglalakbay (ng walang 

maayos na paghahabilin)." (Bukhari, Muslim atbp.) 

Ang rekomendasyon ay ibinigay upang hindi makita ng lalaki 
ang kanyang asawa sa kalagayang hindi maganda, na siyang 
maging dahilan sa kanyang paghinanakit. Sa mga makabagong 
kagamitan sa ngayon, ang lalaki ay maaaring ipaunang ipabatid 
sa kanilang mga asawa kung sa umaga o gabi na ang kanilang 
pagdating. 

Tungkulin ng lalaki na dapat maging mabait, maasikaso at 
mapagbigay sa kanyang asawa. Siya ay dapat maging matapat, 
magalang, matiisin at mapagmahal at dapat isa-alang-alang ang 
kanyang likas na pagkatao. Binibigyan ng halaga ng mga babae 
ang sa kanila ay nagmamahal at ang pangangalaga. Ang lalaki 
ay dapat magpakita ng pagmamahal, kabaitan, pagpapahalaga, 
pag-aalaala at tunay na pangangalaga sa kanyang asawa. 

Ang sistemang diborsyo sa Islam ay itinalaga upang 
pangalagahan ang karapatan at interes ng mga babae, at 


M IslamLand 

nagbibigay ng sapat na pagkakataon at panahon upang 
magkasundo muli. Tatalakayin natin ang paksang ito ng 
detalye, ngunit babanggitin lang natin dito na ang diborsyo, 
katulad ng kasal, ang bawa't isa ay dapat kumilos ng pino at 
may mabuting kaasalan upang matiyak ang karapatan ng 
dalawang partido. Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

"Ang Diborsyo ay pinahihintulutan ng dalawang beses 
lamang; pagkaraan maaari silang magsamang muli sa 
makatuwirang kasunduan o tuluyan nangmaghiwalay nang 
matiwasay..." (Qur'an 2:229) 


Ang Kababaihan Bilang Mga Ina 

Ang Allah, ang Mapagpala, ay paulit-ulit na binigyan ng diin 
ang pangkalahatang karapatan ng mga magulang at ang 
partikular na karapatan ng ina. Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

"At ang iyong Panginoon ay nag-uutos na huwag kayong 
sumamba sa iba pa maliban sa Kanya, at kayo ay maging 
masunurin sa inyong magulang. At kung sa inyong buhay, 
kung ang isa sa kanila o silang dalawa ay sumapit na sa 
matandanggulang sa (panahon) ng iyong buhay, huwag kang 
mangusap sa kanila ng isa mang salita ng kalapastanganan, 
gayundin ay huwag manigaw sa kanila, datapwa't ikaw ay 
mangusap sa kanila sa paraang marangal." (Qur'an 17:23) 


\I$lamland 

Sa talatang ito ang karapatan ng Dakilang Allah na Siyang 
dapat sambahin, ay nauuna pagkatapos ay ang karapatan ng 
mga magulang. Lahat ng mga iskolar ay sumang-ayon na ang 
karapatan ng mga magulang sa Islam ay nakakahigit at nauuna 
kaysa sa iba maliban sa karapatan ng Dakilang Allah. 

Ang pagsunod sa mga magulang ay nararapat bigyan ng 
karapatang mauna kaysa sa lahat pati na sa asawa. Subali't 
hindi ibig sabihin na ang asawang babae ay hamakin o 
insultuhin sa anumang bagay. Nararapat lamang na nauuna ang 
pagsunod sa mga magulang bago sa mga iba sa kondisyon na 
hindi nasusuway ang Dakilang Allah at ang Kanyang Propeta 
08 ). 

Ang kasiyahan o di-kasiyahan ng Dakilang Allah sa tao ay 
batay sa kasiyahan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ito 
ay ipinahiwatig ng Propeta ng Allah (H) nang siya ay nagsabi: 

“Ang kasiyahan ng Allah sa tao ay dahil sa kasiyahan ng 

magulang (sa kanyang anak) at ang di-kasiyahan ngAllah ay 

dahil sa di-kasiyahan ng magulang (sa kanyang anak)." 

(Tabrani at napapatotohanan) 

"Birr al-Walidain" ang ibig sabihin nito ay ang pagiging 
masunurin, mabuti at mabait sa mga magulang, binibigyan ng 
kasiyahan at iniingatan ang kanilang pangangailangan, lalo't 
higit sa kanilang pagtanda. Ang pagserbisyo sa kanila ay 
ibinibilang na sapilitan at nauuna kaysa sa pakikisama sa iba't 
ibang kusang-loob na pagserbisyo sa ibang larangan ng Jihad 
(i.e., pagpupunyagi para sa landas ng Allah). May isang taong 
humingi ng pahintulot upang magsagawa ng Jihad at siya ay 
tinanong ng Sugo ng Allah (m) kung ang kanyang mga 
magulang ay buhay pa... siya ay sumagot ng paayon. 
Pagkatapos sinabihan siya ng Sugo ng Allah (H): 


s£ IslamLand 

“Tiyakin at gawin mo ang pinakamahusay sa kanila at 
asikasuhin at alagaan sila (jaahid)." (Bukhari at Muslim) 
Ang kahulugan nito ay dapat ang anak na nasa hustong 
gulang ay magsikap na tulungan ang kanyang magulang upang 
ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Kung hindi sapilitan 
sa isang Muslim ang sumama sa pagtatanggol (Jihad), ang pag- 
aalaga sa mga magulang ay unang nararapat bigyan ng 
pagpapahalaga. 

Ito ay mapapanaligan at napatotohanan sa isang tradisyon, si 
Ibn Mas'ood (<*) ay nag-ulat: 

"Tinanong ko ang Sugo ng Allah (H): 'O Propeta ng Allah, 
Ano ang gawaing higit na ikasisiya ng Allah?' Sinabi niya: 
"Ang pag-aalay ng pagdarasal sa tamang oras." Ako ay 
nagtanong ulit: "Ano ang susunod, O Propeta ngAllah?' Siya ay 
sumagot: “Ang pagiging mabait, maasikaso at magalang sa 
inyong mga magulang." Ako ay nagtanong ulit: "Ano ang 
susunod, O Propeta ng Allah?" Siya ay sumagot: "Ang 
pakikipaglaban sa landas ngAllah." 

Sa ibang tradisyon si Abdullah bin Amr bin al-Aas (*) ay 
nag-ulat: 

Isang lalaki ang nagtanong sa Sugo ng Allah (#): "O Sugo ng 
Allah! Aking ibibigay ang pakikipagkasundo sa 
pamamagitan ngpaglikas (hijrah) atpakikipaglaban (Jihad) 
na ang tanging layunin ko ay magkaroon ng gantimpala 
mula sa Allah." Nang siya ay marinig ng Sugo ngAllah (J£) 
siya ay tinanong: “Ang mga magulang mo ba ay buhay pa?" 
Ang lalaki ay sumagot: 'Opo, O Propeta ng Allah, silang 
dalawa ay buhay pa.' Sinabi sa kanya: "Ang kasiyahan at 
gantimpala ba ng Allah ang iyong hnahanap?" Siya ay 
sumagot: 'Opo.' Sinabi sa kanya: “Magkagayon, bumalik ka sa 
kanila at tiyakin mo na gagawin mo angpinakamahusay na 
pag-aasikaso at pag-aalaga sa kanila." (Muslim) 


\I$lamland 


At sa ibang napatotohanang tradisyon si Mu'awiyyah as- 
Sulami (<*) ay nagsabi sa Sugo ng Allah (0)'- 

"Gnsto kong mag-]ihad sa landas ng Allah." Ang Sugo ng 
Allah (M) ay nagtanong: “Ang ina mo ba ay buhay pa?" Siya ay 
sumagot: 'Opo.' Sinabi sa kanya: “Ikaw ay manatili sa piling 
niya, dahil ang ]annah (Paraiso) ay nasa paanan ng ina." 
(Ahmed, Nasa'e, Haakim atbp at napatotohanan) 

Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na ang pagmamahal, 
pag-aasikaso at paglilingkod ng mga anak sa kanilang 
magulang ay isang paraan upang makamit ang kasiyahan ng 
Dakilang Allah at ang Paraiso, na siyang pangakong gantimpala 
sa mga matutuwid na mga Muslim. 

Ang mga ina, bago ang ama, ay ang unang dapat bigyan ng 
kabaitan, pangangalaga at magandang pakikitungo, dahil ang 
ina ang siyang unang naghirap sa pag-aalaga sa mga anak at 
nakaranas ng araw-araw na pagdurusa sa pagpapalaki sa mga 
ito. Sinalaysay ni Bukhari atbp na si Abu Hurairah (4b) ay nag- 
ulat: 

"Isang lalaki ang lumapit sa Propeta (M) at siya ay nagtanong: 'O 

Propeta ngAllah! Sino ang dapat kong unangpagsilbihan at 
pangalagaan at nararapat sa aking magandang 
pakikisama?’ Ang Propeta ng Allah (M) ay sumagot: "Ang 
iyong ina." Ang tao ay nagtanong ulit: 'Sino ang susunod 
pagkatapos niya?' Siya (M) ay sumagot: "Ang iyong ina." Ang 
tao ay nagtanong ulit: 'Sino ang susunod pagkatapos niya?’ 
Siya (M) ay sumagot: "Ang iyong ina." Ang tao ay nagtanong 
ulit: 'Sino angsusunodpagkatapos niya?’ Siya (M) ay sumagot: 
"Ang iyong ama." 


\IslamLand 

Ang pag-unawa sa aral na ito ay ganap bilang patunay na 
ang ina ay karapat-dapat sa pakikitungo, kabaitan at 
pagmamalasakit sa buong buhay nila. 

Ang hadith na ito ay nagpapahiwatig lamang na ang ina ay 
nakahihigit ng tatlong ulit sa karapatan kaysa sa ama dahil sa 
paghihirap na kanyang natamo sa ibat-ibang larangan sa 
pagpapalaki ng kanyang mga anak; sa pagbubuntis, 
pagpapanganak, pagpapasuso at pagpapalaki ng bata. Ang 
bata sa sinapupunan ay lumusog dahil umasa sa ina sa loob ng 
siyam na buwan at higit na dalawang taon pa kung ang ina ay 
nagpasiyang magpasuso sa kanyang anak. Ang Dakilang 
Allah ay nagsabi: 

"At ipinagtagubilin Namin sa tao na maging mabait sa 
kanilang magulang. Ang kanyang ina ay nagsilang sa kanya 
sa matinding hirap sa ibabaw ng ibayong hirap, at inawat 
siya sa pagpapasuso pagkatapos ng dalawang taon. 
Magbigay kayo ng pasasalamat sa Akin at sa inyong 
magulang. Sa Akin ang inyong huling hantungan. (Qur'an 
31:14) 

Ang mga ina ay binigyan ng nakahihigit na pagpapahalaga 
kaysa sa ama sa tawag ng kabaitan, paglingap, pagtulong at sa 
pagtalima sa kanila. Ang ama at ina, alinsunod sa prinsipyo at 
katuruan ng Islam, ay dapat sundin (talimahin), igalang at hindi 
dapat sumuway hangga't hindi sila nag-uutos sa kanilang mga 
anak bilang pagsuway sa kanilang Tagapaglikha. Kung sila ay 
nag-uutos sa kanilang mga anak ng mga gawain bilang 
pagsuway sa Dakilang Allah, sa pagkakataong iyon hindi sila 
dapat talimahin sa partikular na bagay na iyon, subali't sila 
(mga anak) ay dapat ipagpatuloy ang pagtalima sa mga 
magulang sa mga pangkaraniwan at ibang mga tungkulin para 
sa kanilang magulang. Ang Dakilang Allah ay nagsabi: 

“At kung ang inyong mga magulang ay magsikhay upang 
ikaw ay magtambal ng iba pa sa pagsamba sa Akin sa mga 


\IslamLand 

bagay na wala kayong kaalaman; sila ay huwag ninyong 
sundin, at maging mabait kayo sa kanila sa mundong ito, at 
sundin ninyo ang landas ng sinumang nagbabalik-loob sa 
Akin sa pagsisisi. Sa katapusan, ang hantungan ninyong 
lahat ay sa Akin, at sa inyo ay Aking ipababatid ang lahat 
ng inyong mga ginawa sa buong buhay ninyo." (Qur'an 
31:15) 

Ang mga magulang ay dapat igalang, talimahin at bigyan ng 
tulong na pananalapi ng kanilang mga anak, kahit na sila ay 
mayroong ibang pananampalataya, maliban sa Islam, hanggang 
hindi sila nag-uutos ng mga gawain bilang pagsuway sa 
Dakilang Allah. Si Asma bint Abu-Bakr (0) ay nagsabi: 

"Ang aking ina, noong siya ay isang pagano, ay bumisita sa akin. 
Ako ay nagtungo sa Sugo ng Allah (0) humingi ng kanyang 
pasiya. Sinabi ko, "Siya ay bumisita sa akin at interesado sa 
Islam, dapat ko bang panatilihin ang relasyon namin sa 
kanya?" Ang Sugo ng Allah (0) ay nagsabi: "Oo, tunay! at 
nararapat na ipagpatidoy ang relasyon ninyo sa inyong ina." 


Ipinag-uutos ng Islam sa mga anak na pangalagaan ang 
kanilang ina ng may kabutihan, pagsunod at pagmamahal. 
Magbigay ng tulong sa mga magulang sa kanilang iba't-ibang 
gawain sa pang araw-araw sa pamamahay. Ito ay inilarawan sa 
mahabang tradisyon (hadith)... iniulat ni Abu-Hurairah ( 4 &) na 
ang Propeta (M) ay nagsabi: 'Wala na maliban sa tatlong 
sanggol ang nagsalita habang sila ay nasa duyan': 

0 Ang una ay si Hesus, anak ni Maria (,&l). Ganito ang 
kasaysayan... Nana si Maria ay nagsilang kay Hesus, 
ang kanyang mga kababayan ay nagparatang (at 
nagbingtang) na siya ay masamang babae. Hindi nila 
matanggap na siya (Maria) ay manganak sa 
pagkadalaga sa dahilang wala silang alam na asawa 


s£ IslamLand 

nito. Ang angkan ni Maria ay kilala bilang mga banal at 
mabuting angkan at iginagalang ang kanilang lahi. 
Walang ibinigay na paliwanag si Maria bagkus kanyang 
itinuro ang batang sanggol na si Hesus na nasa duyan. 
Nang itinuro ni Maria ang sanggol na si Hesus, ang mga 
tao ay nagsabi, 'Paano makapagsalita ang isang batang 
paslit na nasa duyan?' Ang sanggol na si Hesus ay 
himalang nagsalita at siyang nagpatunay at 
nagpaliwanag sa nagging katayuan ng kanyang ina: sa 
Qur'an, 19:29-32 ay nagpahayag tungkol sa sinabi ni 
Hesus nang siya ay nasa duyan pa lamang: 

"At kanyang (Maria) itinuro. At sila ay nagsabi: Paano 
makapagsalita ang isang sanggol na nasa duyan? Siya 
(Hesus ay nagsalita: Katotohanan! Ako ay alipin ng 
Allah, ipinagkaloob sa akin ang Kasulatan at ginawa 
Niya akong isang Propeta. At ako ay Kanyang 
pinagpala saan man ako naroroon at ipinag-utos sa akin 
ang pagdarasal, at pagkakawanggawa (Zakah) habang 
ako ay nabubuhay. At maging masunurin sa aking 
ina..." 

□ Ang pangalawa ay isang Israelita sa panahon ni Juraij, 
isang hermitanyo na nag-iisang namuhay sa iang 
kamara o selda at inilaan ang kanyang panahon sa 
pagdarasal at pagsamba sa Allah. Isang araw ang ina ni 
Juraij ay humingi ng tulong sa kanya habang siya ay 
nagdarasal. Siya (Juraij) ay nagsabi: O Allah ako ay 
nalilito kung sino ang dapat kong bigyan ng 
pagsasaalang-alang, ang aking pagdarasal o ang aking 
ina? Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagdarasal at 
tinalikdan niya ang pagsusumamo ng kanyang ina. Di 
kalaunan, ang kanyang ina ay umalis. Nang sumunod na 
araw, tinawag siyang muli ng kanyang ina at patidoy pa 
ring nagdarasal si Juraij at hindi binigyang pansin ang 


\r' IslamLand 

kaniyang ina. Nang sumunod pang mga araw, tinawag 
siyang muli ng kaniyang ina at humingi ng tulong 
katulad ng naunang dalawang araw. Hindi rin binigyang 
pansin ni Juraij. Nang makita nito, ang ina ay nagsabi: 
'O Allah, itulot ninyo na bago mamatay si Juraij, 
nawa'y makatagpo siya ng babaing nagbibili ng aliw.' 

Sa panahong iyon ang mga Israelitas ay humahanga sa 
pamamaraan ng pagsamba, pagdarasal at pag-iisa ni 
Juraij. Noong kapanhunan ding iyon may isang maganda 
at kaakit-akit na babaeng nagbibili ng aliw ang 
nagbigay ng suhestiyon sa mga Israelitas. Kung nais 
ninyo, aakitin ko si Juraij at hahayaan ko siyang umibig 
sa akin at gumawa ng pangangalunya. Ang babaing ito 
ay umalis na may layuning isagawa ang balakin. 
Ginawa niya ang lahat upang mahulog sa tukso si Juraij 
ngunit siya ay nabigo. Gayunpaman, nilapitan niya ang 
isang pastol na malapit sa tirahan ni Juraij at 
ipinagkaloob ang kanyang sarili at siya ay nabuntis. 
Matapos ng panganganak, inakusahan niya si Juraij 
bilang ama ng kanyang anak. Ang mga Israelitas ay 
sumugod sa tirahan ni Juraij at ito ay pinagtabuyan, 
sinira ang bahay at siya sinaktan. Si Juraij ay 
nagtanong kung bakit siya nilapastangan ng mga ito. 
Sila (mga Israelitas) ay nagsabi; Ikaw ay nangalunya sa 
isang babaeng nagbibili ng aliw at ito ay nagkaanak 
mula sa iyo samantalang ikaw ay nagkukunwaring 
isang makadiyos na tao. Si Juraij ay nagsabi: Maaari ba 
ninyong dalhin sa akin ang sanggol at hayaan ninyo 
akong mag-alay ng dasal upang patunayan ko sa inyo 
na hindi ako ang ama ng batang yan. Pinahintulutan ng 
mga Israelitas na magdasal si Juraij at dinala sa kanya 
ang sanggol at tinanong ito: Sino ang iyong tunay na 
ama? Ang sanggol sa duyan ay nagsalita; Ang aking ama 


\I$lamLand 

ay yaong pastol. Nang marinig ang pagpapahayag ng 
sanggol, niyakap ng mga Israelitas si Juraij at humingi 
ng kapatawaran at nagsabing; Dapat ba naming 
ipagpatayo ka muli ng tirahan na yari sag into? Siya ay 
sumagot; Hindi, ngunit ipagpatayo ninyo ako ng yari sa 
lupa katulad noong dati. At sila ay gumawa. 

O Ang ikatlong sanggol na nagsalita na nasa duyan pa 
lamang ay isang sanggol na sumususo sa ina nang dumaan 
ang isang kabalyero na nakasuot ng magarang na damit at 
nakasakay sa magandang kabayo. Ang nagpapasusong ina 
ay nagsabi: 'O Allah, gawin mo pong katulad ng 
kabalyerong ito angaking anak na lalaki.’Nangmarinigito 
ng sanggol siya ay huminto sa pagsuso at nagsabi habang 
nakatingin ito sa sundalo. 'O Allah, huwagMo po akong 
gawing katulad ng kabalyerong ito.' Si Abu Hurairah (<&) na 
siyang nag-ulat sa hadith na ito ay nagsabi: 'Natatandaan 
ko pa ang Propeta (0 nang ginaya niya ang sanggol na 
pinasuso ng kanyang ina at inilagay ang kanyanghintuturo 
at sinususo ang kanyang daliri.' 

Pagkatapos siya ay muling sumuso sa ina. Pagkaraan 
nito nadaanan nila ang isang alipin na sinasaktan ng 
kanyang amo at pinagbibintangang nangalunya at 
nagnakaw. Ang alipin ay nagsabi: 'O Allah, sapat na po 
Kayo sa akin at Kayo ang aking Tagapagtanggol .' Ang ina 
ay nagsabi: 'O Allah, huwagNinyong itulot na matulad ang 
anak ko sa aliping ito.'Nangmarinig ito ng sanggol siya ay 
huminto sa pagsuso at nagsabi: 'O Allah, gawin mo akong 
katulad ng babaing ito. ’ Nang marinig ng ina, siya nagsabi: 
’O anak, ano bang nangyayari sa iyo?' Isang magandang 
bihis na kabalyero na nakasakay sa magandang kabayo, 
makapangyarihan at hinangad kong maging katidad ka 
niya, ikaw ay tumanggi. Nang nadaanan natin ang isang 
alipin na sinasaktan ng kanyang amo at dinidisiplina ng 


s£ IslamLand 

dahil sa pangangalunya at pagnanakaw, at hiniling ko sa 
Allah na huwag kang matulad sa aliping yaon ngunit 
tinanggihan mo rin ang aking dalangin.' Ang sanggol ay 
nagsalit: 'O aking ina, yaong kabalyero ay isang mabagsik 
at masama. Samakatuwid, dinalangin ko sa Allah na 
huwag akong gawing katuld niya. At yaon namang alipin 
na pinagbintangan, siya ay hindi tunay na nangalunya at 
nagnakaw. Kaya, nagsumamo ako saAllah nagawin akong 
inosente atmalinis na katulad niya.' 

Ang pagsuway sa mga magulang, ang di-pagbibigay galang 
at ang di-pagbibigay ng kanilang pangangailangan ay isa sa 
pinakamalaking kasalanan. Ang kaparusahan mula sa 
Dakilang Allah sa ganitong uri ng kasalanan ay hindi lamang 
sa Kabilang Buhay kundi dito rin sa buhay dito sa mundo, 
katulad ng iniulat ng Sugo ng Allah (sgg) sinabi niya: 

"Dalawanguri ngkasalanan angdapat itakda sapanahon 
ng tao dito sa mundo ay ang ang; pagmamalupit at ang 
pagsuway ng anak sa kanilang mga magulang." (Bukhari 
at Tabrani at napatotohanan) 


Ang Sugo ng Allah ($g) ay nagsabi: 

" Katotohanan, ipinagbawal ng Allah ang pagsuway sa 
inyong ina, pagpigil sa mga tao mula sa kanilang mga 
karapatan, ang paghiling sa tao ng anumang hindi 
nararapat, angpaglibing ng buhay sa inyongmga anak na 
babae. Kinapopootan niya sa inyo ang pag-tsismis, ang 
maraming pagtatanong, at ang paglustay ng inyong yaman 
ng walang katuturan.” (Bukhari atbp.) 


Ipinaliwanag din ng Sugo ng Allah ($g) ang pagiging mabuti at 
mabait sa mga magulang na siyang pangunahing bagay para sa 
pagsasakatuparan ng mga dalangin at pagdarasal ng tao sa 


\r' IslamLand 

buong buhay niya. Si Ibn Umar (4fe) ay nagsalaysay na ang Sugo 
ng Allah (m) ay nagsabi: 

"Tatlong tao noong unang panahon ang yumaon sa 
paglalakbay. Nang sumapit ang gabi, sila ay natulog sa 
isang yungib na nasa ilalim ng bundok. Nang sila ay 
nakapasok na sa loob, may malaking tipak ng bato ang 
gumulong at lubos nitong nasarhan ang pintuan ng kuweba. 
Sila ay nag-usap at napagkaisahan na walangibangparaan 
makalalabas maliban sa pagsasagawa ng pagdarasal at 
dalangin. 'Kailangan humingi tayo ng tulong sa Allah batay 
sa pinakamabuting bagay na atingginawa sa buong buhay 
natin.' 

Ang unang tao ay nagsabi: 

'O Allah! Ako ay mayroong magulang na matatanda na at 
inuuna kong bigyan ng bagay na makain o maiinom bago 
pa man ang aking asawa at mga anak. Isang araw ako ay 
naglakbay ng malayo sa paghahanap ng pagkain para sa 
aking mga alaganghayop at ako ay dumating sa bahay ng 
hating-gabi. Pagdating ko, natagpuan ko ang aking 
magulang na natutulog na. Aking ginatasan ang tupa 
upang ibigay sa aking mga magulang para sa kanilang 
hapunan ngunit ayaw kong gisingin sila upan uminom. 
Subalithindi ko ito ibinigay sa aking asawa atmga anak. 
Nanatili akong nakatayo na tangan ang gatas habang 
hinihintay ko silang magising. Sa pagsapit ng bukang- 
liwayway, sila ay nagising na sa oras namang yaon, ang 
aking mga anak ay nasa aking paanan at umiiyak para sa 
gatas. Sa ganoon ding oras, ang aking mga magulang ay 
nagising na rin at aking ibinigay ang gatas sa kanila. O 
Allah, kung inyong nalalaman na ito ay aking ginawa ng 
dahil sa Inyo, nagsusumamo ako na iligtas Mo kami mula 
sa sakunang ito na pinagdurusahan namin. Kapag daka'y 


M IslamLand 

ang bato ay naalis nang kaunti sa lagusan ng yungib ngunit 
hindi sapat upang sila ay makalabas. 

Ang pangalawang tao ay nagsabi: 

'O Allah, ako ay may pinsang babae mula sa panig ng 
aking ama na pinakamamahal ko sa ibabaw ng mundo. 
Nais ko siyang makapiling at matabihan ngunit siya ay 
tumanggi. Minsan, siya ay nagkaroon ng suliranin sa 
pananalapi dahil sa tagtuyot. Siya ay lumapit sa akin at 
humingi ng tulong. Binigyan ko siya ng isang daan at 
dalawampung gintong dinar upang pagbiyan niya ako sa 
aking kahilingan. Nangdahil sa kanyangpangangailangan 
at mahirap na kalagayan, siya ay pumayag. Nang nais ko 
ng simulan ang pakikipagtalik, siya ay nagsabi, O aking 
pinsan, matakot ka sa Allah. Huwag mong alisin ang 
aking pagka-birhen maliban sa ilalim ng batas (kasal). 
Nang marinig ko ito, ako ay tumayo at hindi ko siya 
ginalaw bagama't siya ay pinakamamahal ko sa lahat ng 
babae. Hindi ko kinuhang muli ang mga gintong dinar.' 

Makaraan nito, itinaas niya ang kanyang kamay sa langit at 
nagsabi: "O Allah! KungInyongnalalaman na ito ay aking 
ginawa ng dahil sa Iyong kasiyahan, ako ay nagsusumamo 
na alisin ang nakaharang na tipak ng bato sa pinto ng 
yunggib upang kami ay makalabas". Muli ang bato ay 
gumalaw at lumayo ng maliit na distansiya ngunit hindi 
sapat na makalabas ang mga tao sa yunggib. 

Ang ikatlong tao ay nagasabi ng ganito: 

'O Allah! Batid Ninyo na noong ako ay may mga 
manggagawa at sa pagsapit ng hapon, aking binabayaran 
angmga ito maliban sa isa na umalis na hindi nakuha ang 
kanyang sahod. Kaya, aking inimpok ang kanyang sahod 
at inilagay ko sa aking negosyo. Ang salaping nauukol sa 
manggagawang ito ay umunlad. Minsan, pagkaraan ng 


s£ IslamLand 

maraming taon, ang manggawang ito ay bumalik at 
nagtatanong tungkol sa kanyang sahod. Itinuro ko sa 
kanya ang malalaking kawan ng tupa, baka at kamelyo, 
ang mga alipin at katulong at sinabi ko sa kanya: Lahat ng 
iyong nakikita ay sa iyo! Yan ang sahod mo na utang ko sa 
iyo. Ang dukhang manggagawa ay nabigla at sinabi: 
'Nakikiusap ako sa iyo na huwag mo akong biruin 
(paglaruan) at pagtawanan. Ang hinihiling ko lamang sa 
iyo ay isang araw na sahod? Ako ay sumagot, Hindi kita 
pinagtatawanan o panaglalaruan o binibiro. Ito ay sa 
iyong lahat .' Pagkaraan ng pagsalaysay nito, itinaas ang 
kanyang mga kamay sa langit at nagsabi: 'O Allah, kung 
nagawa ko yaon para sa Iyong kasiyahan, nagsusumamo 
ako na alisin Mo po ang nakaharang sa yungib na ito, ng 
dahil dito kami ay naghihirap." Pagkaraan nito, ang bato 
ay dahan-dahang naalis mula sa pintuan ng yungib at ang 
tatlong magkakasama ay humayong palabas muli. 
(Bukhari atbp.) 

Itinuturo ng Islam na ang pagbibigay ng kasiyahan sa 
magulang, ang pagiging mabait, mabuti, mapagpaumanhin, 
magalang at mapangalaga sa buong buhay nila ay isa sa mga 
bagay na makapag-aalis ng mga kasalanan sa mundong ito. Si 
Abdullah Ibn Umar ( 4 =) ay nagsabi: 

"Isang tao ang lumapit sa Sugo ng Allah (H) at nagsabi: 'O 
Propeta (M)! Ako ay nakagawa ng malaking kasalanan. Sa 
palagay mo ba ay makapagsisisi ako mida rito?' Siya ay 
tinanong: 'Buhay pa ba ang iyong ina?' Ang lalaki ay 
sumagot ng; 'Hindi na.' Tinanong ulit siya ng Propeta (^S); 
Mayroon ka bang mga tiyahin (Mida sa angkan ng iyong 
ina?). Ang lalaki ay tumango ng: 'Oo'. Ang Propeta ay 
nagsabi sa kanya; Magingmabuti, mabaitatmatulungin sa 


s£ IslamLand 

kanila." (Tirmidhi, Hakim, Ibn Hibban at 
napatotohanan) 

Ang tradisyon na ito ay nagpapakilala na ang karapatan at 
katayuan ng isang tiyahin ay katulad ng ibang katayuan ng 
isang ina. Ang Sugo ng Allah (0) ay nagsabi: 

“Ang kapatid na babae ng iyong ina ay may kahalintulad 
na katayuan ng iyong ina." (Bukhari) 

Ipinag-uutos ng Islam na ang karapatan ng mga magulang ay 
nararapat na igalang at kilalanin kahit na pagkaraang mamatay 
ito. Si Malik Ibn Rabee'ah ay nagsalaysay: 

"Habang kami ay nakaupo sa tabi ng Sugo ng Allah ($g) isang 
tao mula sa tribo ng Bani Salamah ang lumapit sa kanya at 
nagtanong: "O Sugo ngAllah (M, ang aking mga magulang 
ay namatay na. Mayroon pa ba akong tungkulin na dapat 
panatilihin at tuparin bilang karapatan nila pagkaraan ng 
kanilang kamatayan?" Siya ay sumagot: "Tunay na 
mayroon, kailangan panatilihin mo ang pagdarasal at 
panalangin para sa kapakanan nila, lagi kang humingi ng 
kapatawaran para sa kanila, tuparin ang anumangpangako 
na kanilang iniwan sa iba, panatilihin ang magandang 
ugnayan sa iyong mga kamag-anak at maging magalang at 
mabait, at mabuti sa kanilang mga kaibigan.” (Abu 
Da'wood) 

Ang mga malawak na alituntuning inilahad ay ang mga 
pangunahing karapatan ng mga magulang, lalo na sa panig ng 
ina, at inilarawan ang ina bilang mayroong kakaibang 
paggalang sa Isalamikong katuruan. 

Ang Kababaihan bilang mga Kamag-anak at Kapit-bahay 

Ang batas sa pangkalahatang karapatan na saklaw ng 
Islamikong kapamahalahan para sa mga babae ay katulad din 


s£ IslamLand 

ng sa mga kalalakihan. Ang pagmamalasakit sa kapakanan ng 
madla at ang damayan at pagtutulungan sa isa't isa ay ang tatak 
ng Islamikong pamayanan. Ang Propeta (it) ay nagsabi: 

"Ang pagkakatulad ng mga mananampalataya sa kanilang 
pagmamahal, kabaitan, pangangalaga sa isa't isa ay parang 
iisang katawan; kung ang isang bahagi ng katawan ay 
maysakit, ang buong katawan ay nakakaramdam ngsakit at 
ang tao ay nananatiling gising magdamag." (Muslim & 
Ahmed) 

At ang Propeta (tl) ay nagsabi: 

"Ang mga mananampalataya, sa isa't isa, ay katulad ng 
isang matibay na pagkakagawa ng isang gusali, 
nagtutukuran sa bawat isa." At kanyang ipinagpatong ang 
kanyang dalawang daliri. (Bukhari & Muslim) 


Kung ang babae ay tiyahin, pamangking babae, pinsan o 
sinumang kamag-anak, gaano man kalayo, siya ay nabibilang sa 
pagiging kamag-anak na ipinag-uutos ng Dakilang Allah na 
maging mabuti, mabait at matulungin sa kanila. Ang Dakilang 
Allah ay nagsabi: 

"At kayo ba, kung bibigyan ng kapamahalaan, ay 
magsisigawa ng kabuktutan sa kalupaan, at inyong 
puputulin ang gapos ng pagkakaibigan at pagkakamag- 
anak?" (Qur'an 47:22) 

Ang Propeta (tt) ay nagsabi: 

"Sinumang tao ang lumayo sa pagka-kamag-anak ay hindi 
makakapasok sa Paraiso." (Muslim) 

At sinabi rin niya ($t): 

"Ang kawanggawa para sa mga maralita ay isang 
kawanggawa, at para sa mga kamag-anak na dukha ay 


M IslamLand 

dalawang kawanggawa, isa bilang kawanggawa at isa 
bilang ugnayan sa kamag-anak." (Nisa'e, Tirmidhi, Ibn 
Khuzaimah atbp. at napatotohanan) 

Kung ang babae ay isang kapit-bahay at siya ay isang Muslim, 
siya ay may dalawang karapatan; ang karapatan sa Islam, at ang 
ang karapatan bilang kapit-bahay. Ang Dakilang Allah ay 
nagsabi: 

"Sambahin ninyo angAllah athuwagkayongmagtambal ng 
anuman sa pagsamba sa Kanya, at maging mabait kayo sa 
mga magidang, mga kamag-anak, mga ulila, sa mahihirap na 
nangangailangan, sa kapitbahay na malapitna kamag-anak, 
sa kapitbahay na hindi kamag-anak, sa mga kasamahan na 
malapit sa inyo, ang mga naglalakbay na kinapos ng 
panustos sa daan at sa mga angkin ng inyong kanang-kamay 
(mga alipin). Katotohanang angAllah ay hindi nagmamahal 
sa mga mayayabang at hambog." (Qur'an 4:36) 

Ang Islam ay nag-uutos sa mga Muslim na maging mabuti sa 
kanyang mga kapit-bahay. Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

"Si Jibreel (Arkanghel Gabriel) ay patuloy na nagtagubilin sa 
akin na siyang dahilan upang ako ay mag-isip na gawing 
tagapagmana ang kapit-bahay." (Bukhari) 

Siya (M) ay nagsabi rin: 

"Sumpa sa Allah siya ay hindi sumasampalataya, Sumpa sa 
Allah siya ayhindi sumasampalataya, Sumpa saAllah siya 
ay hindi sumasampalataya!' Siya ay tinanong: 'Sino siya o 
Sugo ng Allah?' Siya ay sumagot: 'Siya na sa kanyang mga 
kamay ang kanyang kapitbahay ay hindi ligtas." (Bukhari 
at Ahmed) 

Si Asfahani ay nagsalaysay sa ’Hiliyat-Awliya' na sinabi ni 
Talhah(4&): 


s£ IslamLand 

"Si Umarlbn al-Khattab (<&) ay lumabas isanggabi. Naisip 
kong sundan ko siya upang makita kung ano ang ginagawa 
niya sa gabing iyon. Nakita ko siyang pumasok sa isang 
bahay. Pagkaraan ng sandali siya ay lumabas at pumasok 
na naman sa kabilang bahay. Kinaumagahan, dumaan ako 
sa unang bahay at pumasok dito upang alamin kung sino 
ang nakatira roon. Sa aking pagkabigla, natagpuan ko rito 
ang isang matandang babaeng bulag at may kapansanan. 
Tinanong ko siya; 'Ano ang ginawa ng lalaking dumating 
kagabi sa iyongpamamahay? Siya (babae) ay sumagot; 'Ang 
lalaking iyon ay siyang nangangalaga sa akin, tinutulungan 
ako sa aking mga pangangailangan at sinusuportahan ako. 
Si Talha na siyang nagsalaysay nito ay nagsabi sa kanyang 
sarili, 'Bakit ko iniimbestigahan angmga Gawain ni Omar?" 
Ang Sugo ng Allah (M) ay nagsabi: 

'Ang taong nangangalaga sa mga balo at sa mga ulila ay 
katulad ng isang tao na nakikipaglaban sa landas ngAllah. 
At parang sinabi niya (Js): 'Katulad ng isang tao na nakatayo 
sa pagdarasal na hindi umuupo at katulad ng isang tao na 
nag-ayuno ng walang hinto sa pag-aayuno." (Bukhari & 
Muslim) 

Ito ang mga ilang bantog na aspeto sa pagpaparangal, 
paggalang, pangangalaga at pagtulong sa mga babae batay sa 
katuruan ng Islam na siyang pinaka-buod ng mga karapatan ng 
kababaihan. 

Naniniwala kami na ang mga kababaihan ay hindi nakasaksi 
sa mga naunang panahon o maging sa kasalukuyan ng katulad 
ng paggalang at pagpaparangal sa babae ng Islam sa 
kasaysayan ng sangkatauhan sa mundo. May ibang mga 
tradisyon (hadith) ang nagpapakilala na ang Batas ng Islam ay 
hindi kailanman pinayagan ang krimen o pang-aabuso sa mga 
babae kahit kailan man sa kanilang buhay. 


\I$lamLand 


Ang Mga Maling Paratang Tungkol sa mga Babae 

Mayroong mga maling paratang ang lumaganap tungkol sa 
mga babae at ang kanilang mga karapatan sa Islam. Ito ay inulit 
ng mga ibang tao na may masamang hangarin upang siraang- 
puri ang Islam at ang mga Muslim. Ang mga babae magbuhat 
noong nakaraang mga siglo ng Islam ay iginagalang, nire- 
respeto, pinupuri at may karangalan. Ang mga krimen ng mga 
ibang lumihis (na Muslim) ay hindi dapat ipatungkol sa batayan 
ng mga prinsipyo at batas ng Islam. 

Kami ay magbibigay ng mga ilang kasagutan sa mga 
karaniwang maling paratang na naging kalantaran tungkol sa 
mga karapatan at katayuan ng mga babae sa Islam sa 
pangkalahatan. 


\I$lamland 


Ang Poligamya sa Islam 

Ang pag-aasawa ng isang lalaki ng higit sa isang asawa 
(poligamya) sa isang pagkakataon ay kaugalian na makaluma 
kahalintulad ng kasaysayan ng tao at ito'y pinahihintulutan sa 
batas ng Islam. Kaakibat nito, ang poligamya ay kilalang kilala 
sa mga makalumang tao ng Hebrew, Ehipto, Griyego, Persiya, 
Asyrian, Hapon, Hindu, Ruso at Alemanya. 

Ang lahat ng mga nakaraang ipinahayag na relihiyon ay 
kinaugalian at tinanggap ang poligamya. Ang Makaluma at 
Makabagong Testamento ay nasa pangunahing listahan ng mga 
Banal na Aklat na nagbigay ng pagsang-ayon at siyang 
kinagawian. 

Marami sa mga Propeta ng Allah, bago ang Propeta 
Mohammad (M), ang nag-asawa ng higit sa isa. Si Propeta 
Abraham (SSS) ay nagkaroon ng dalawang asawa; si Propeta 
Jacob (3S§i) ay nagkaroon ng 4 na asawa; at si Propeta David(85Sfl) 
ay may 99 na asawa. Si Propeta Solomon (8SS1) ay may 700 na 
asawa na pawang mga babaeng may dignidad at walang 
pananagutan at 300 iba pang asawa na mga babaeng alipin. 
Wala sa batas ni Propeta Moises (8SB) na nagtakda at nagbigay 
ng pagsang-ayon sa tiyak na bilang kung ilang asawang babae 
ang nararapat para sa isang lalaki. Ang tagapagtipon ng 
Talmud, na nakatira sa kapaligiran ng Herusalem, ay nagpatibay 
ng kasunduan kung ilan ang magiging asawa ng lalaki, at ang 
ibang iskolar ng mga Hudyo ay nagbigay ng pahintulot para sa 
pangalawang asawa at higit pa kung ang unang asawa ay 
permanenteng may karamdaman o kaya ay baog. Ngunit ang 
ilang pantas na Hudyo ay hindi nagbigay ng pahintulot kailan 
man sa pag-aasawa ng higit sa isa ang lalaki. 

Sa Bagong Testamento ng Bibliya, si Hesus (8SSI) ay nahirang 
upang ganapin ang mga Batas na dala ni Moises (SS) at hindi 


M IslamLand 

tayo makakakita ng isang salita sa Bibliya tungkol sa 
pagbabawal para sa maramihang pag-aasawa. 

Ang pagbabawal ng pag-aasawa ng marami sa Kristiyanismo 
ay lumitaw lamang dahil sa bunga ng pagbibigay ng batas ng 
Simbahang Kristiyanismo, at hindi mula sa orihinal na turo ng 
Kristiyanismo. 

Dahil sa katuwirang ito, marami tayong natuklasang mga 
Kristiyano na huwaran na nag-asawa ng marami. Ang Hari ng 
Irish, Ditharmet, ay isang halimbawa ng may dalawang asawa. 
Si Haring Frederic II ay may dalawang asawa batay sa 
pahintulot ng simbahan. Samakatuwid, ang pagbabawal ay 
nasa kapahintulutan ng mga pari sa simbahan, at hindi batay sa 
pangkalahatang pagkilala sa orihinal na turo ng batas ni Hesu 
Kristo (85S1). Si Martin Luther, ang paring Aleman, na siyang 
unang nagtatag sa sekta na Protestante, ay nagbigay pahintulot 
sa maramihang pag-aasawa at siya mismo ang nagpanukala 
nito sa maraming okasyon. 

Ang poligamya ay nakilala sa mga tribu ng Arabong pagano 
bago dumating ang Islam pero walang limitasyon ang bilang ng 
pag-aasawa, katulad ng ibang kaso ng mga Propeta na nakasaad 
sa itaas. Sa pagdating ng Islam, ang Islamikong Batas ay 
nagpahintulot sa poligamya subalit ang isang lalaki ay 
nilimitahan hanggang sa apat (4) na asawa lamang at may mga 
partikular na alituntunin ang namamahala sa mga pag- 
aasawang ito. May mga maraming halimbawa ang nakasaad sa 
orihinal na tradisyon na kung saan ang Sugo ng Allah (H) ay 
humiling sa mga may asawa ng higit pa sa apat, nang sila ay 
tumanggap ng Islam, na pumili ng apat at hiwalayan ang iba ng 
may karangalan. 

Ang Allah (Jfe), Ang Pinakamapagbigay, ay nagsabi: 

"At kung kayo ay nangngamba na hindi kayo makagaganap 

na maging makatarungan sa mga babaeng ulila, kaya't kayo 


\r' IslamLand 

ay mag-asawa ng ibang babae na inyong mapusuan, (mula 
sa) dalawa o tatlo o apat, datapwa't kung kayo ay 
nangangamba na kayo ay hindi makaganap na maging 
makatarungan (sa kanila), kunggayon ay mag-asawa lamang 
ng isa kung ano ang ankin ng inyong kanang kamay (mga 
aliping babae). Ito ay higit na ankop sa inyo upang kayo ay 
hindi mabulid sa kawalang katarungan." (Qur'an 4:3) 

Kaya't nakita natin ang mahigpit na hustisya at pantay na 
pakikitungo, at umiiwas sa anumang hindi makatarungan at 
mga maling gawain laban sa mga asawang babae. Ito ay 
itinakda bilang kondisyon para sa mga taong humihiling na 
magkaroon ng higit sa isang asawang babae. 

Ang Sugo ng Allah ($|) ay nagbabala laban sa gawi ng may 
kinikilingan na nagsabi: 

"Siya na mayroong dalawang asawang babae at hindi 
pinakitunguan ng makatarungan, siya ay tatayo sa Araw ng 
Pagkabuhay Muli na ang kanyang kalahating bahagi ng 
katawan ay (paralisado) nahuhulog." (Abu Da'wood, 
Tirmidhi, Nisa'e, Ibn Majah atbp. at napatotohanan) 

Ang katarungan at walang kinikilingan ay tumutukoy sa mga 
material na bagay katulad ng mga gastusin, pantay na 
paghahati ng kayamanan, mga regalo, oras, atbp. Tungkol 
naman sa mga bagay-bagay na pang emosyon, katulad ng 
pagmamahal at pagnanasa ng puso para sa isang asawa na 
nakakahigit sa isa, ito ay likas na ang lalaki ay walang 
kapangyarihan na pigilan ang saloobin ng kanyang puso at 
damdamin, dahil ang mga ito'y natural at hindi kinukusa. Si 
'Aishah (<*.) ang ina ng mga mananampalataya at asawa ng 
Propeta (M) ay nagsabi, ang Propeta ng Allah (H) ay 
namamahagi ng lahat ng bagay sa kanyang mga asawa ng 
walang kinikilingan, ngunit sa kabila noon, siya ay nagsasabi: 


s£ IslamLand 

"O Allah! Ito ang pamamahagi ng aking mga pag-aari, O 
Allah! Huwag Ninyo akong sisihin sa mga taglay Mo na 
wala ako. (halimbawa; ang emosyon ng puso)." (Abu 
Dawood, Tirmidhi atbp.) 

Ang isang lalaki na hindi kayang sumuporta (ng isa pang 
asawa) ay hindi dapat humanap ng isa pang mapapakasalan, 
dahil hindi niya kayang punan o gampanan ang pangunahing 
pangangailangan nito. Siya na nakatitiyak at siguradong hindi 
kaya ang pang pinansiyal na pangsuporta ng isa pang asawa at 
isa pang pamilya, ay hindi papayagan na humanap ng iba pang 
kasal, katulad ng isang binata na naghahnap ng kasal ay dapat 
magsikap para kumita upang magkaroon ng kakayahang 
sustentuhan ang kanyang magiging asawa at ang mga anak sa 
kinabukasan. Ang Dakilang Allah ay nagsabi, at ito ay 
naaangkop sa pangkalahatang alituntunin. 

“At yaong walang kakayahang pananalapi upang mag- 
asawa ay hayaang panatilihin ang kanilang dangal, 
hanggang sila ay pagyamanin ng Allah mula sa Kanyang 
Biyaya". (Qur'an 24:33) 


Tingnan natin ang mga ibang kondisyon na nangyari sa mga 
tao sa ibang lipunan, at suriin kung ang poligamya ay mabuting 
solusyon para sa mga suliranin na nangyayari at kung ang 
kaugaliang poligamya ay nakakabuti o nakakasama para sa 
mga babae. Ang mga sumusunod na puntos ay magpapatunay 
na ang ang pag-aasawa ng isa (monogamya) sa maraming 
kalagayan ay umaakay sa magulong seksuwal na pag-uugali, 
prostitusyon at paghihiwalay o diborsyo. 

1) Kung ang babae ay baog at ang kanyang asawa ay gustong 
magkaroon ng mga anak, kailangan ba niyang hiwalayan 
ang babae at mag-asawa ng pangalawang asawa? O, kung 
gugustuhin pa rin niyang manatiling kasal sa kanyang 


M IslamLand 

asawa, kailangan pa ba sa lalaki na kumviha ng 
pangalawang asawa at bigyan niya ang mga ito ng pantay 
na karapatan bilang kanyang mga legal na asawa? 

2) Kung ang asawang babae ay may malubhang karamdaman 
at hindi niya mapangalagaan o maibigay ang kasiyahan na 
hanap ng kanyang asawa, kailangan bang manatili at 
kumuha ng pangalawang asawa na doon siya ay 
mananatiling ganap na nirerespeto, inaaruga at 
tinutustusan ng kanyang asawang? O kailangan ba siyang 
hiwalayan? 

3) Ang ibang mga lalaki ay tunay na mayaman at mapaghanap 
ng kanilang karapatan sa babae bilang lalaki (sexually 
demanding). At ang isang babae ay hindi kayang ibigay ang 
legal at likas na kasiyahan na hangad ng lalaki. Kung ang 
buwanang regla o ang panahon pagkatapos manganak ay 
mas matagal kaysa sa karaniwang araw, o kaya kung hindi 
niya makayanang pantayan ang likas na pagnanasa ng 
kanyang asawa sa ibang sitwasyon, ano ang nararapat 
gawin o mas mabuti para sa mag-asawa sa ganitong 
kalagayan? Mas mabuti ba para sa lalaki na manatiling bigo 
at dismayado o maghanap ng bawal na pakikipagtalik sa 
labas ng pag-aasawa? O magkaroon ng ibang asawang 
babae upang makatulong sa kanya para mapanatili ang 
pagiging malinis o dalisay at kuntento. 

4) Sa maraming dako ng mundo, pandaigdigan at pambayang 
digmaan at ibang trahedya o kalamidad ang palaging 
nabibiktima ay higit na nakakarami ang mga lalaki kaysa sa 
mga babae. Likas na totoo, na ang bilang ng mga babae, sa 
maraming kadahilanan, ay kadalasang sila ay mas marami 
kaysa sa mga lalaki sa karamihan ng bansa. Ang 
magandang halimbawa ay ang una at ang pangalawang 
digmaan pandaigdig na pumatay ng napakaraming 


M IslamLand 

kalalakihan na sumali sa labanan, iniulat na mayroong 
sampung milyon ang nasawi dito. Sa ibang dakong 
maligalig, ang di-proporsyonadong relasyon ng mga 
namatay ay pareho. Sa gayong kaso, kung ang bawat lalaki 
ay magkaroon lamang ng isang asawa, ano ang 
kahihinatnan ng mga kababaihan na hindi makapag-asawa 
upang matutugunan ang mga sariling pangangailangan, 
pananalapi, at sekswal na pangangailangan? Mayroong sa 
mga babae ang maaaring maakit para mabigyang kasiyahan 
ang sarili at gumawa ng labag sa batas katulad ng 
pangangalunya, pakikiapid, o pakikipagtalik sa kapwa 
babae, prostitusyon, at mga ibang sanhi na nakakasira sa 
anumang lipunan. Sa pagdami ng mga babae na walang 
asawa o kamag-anak na lalaki na mag-aalaga at mag-aaruga 
para sa kanilang kaligtasan ay isang sanhi ng pagkalat ng 
katiwalian o kasalanang moral na gawain sa lipunan. Ano 
ang mabuti para sa lipunan at para sa mga babae sa kasong 
ito: ang manatiling walang asawa at magdusa sa lahat ng 
pasubali ng buhay ng walang kasal; o tanggapin na maging 
pangalawang asawang babae ng isang lalaki na may 
matapat, mapagkalinga, marangal at malinis na lalaki? 

Ang magulong poligamya ng walang pinipili sa kasamaang 
palad ay nananatili sa lahat ng makabagong lipunan, subalit 
dapat ba itong maging legal o ipagwawalang bahala, katulad sa 
kaso ng batas na ginawa ng tao, kahit na anong kinalabasan sa 
lipunan? Sa pinakamaraming kapanahon ng mga lipunan, 
tanging ang kasal sa isang babae ay ginawang legal pero ang 
pakikipagrelasyon sa labas ng kasal ay pinahihintulutan sa 
lipunan bilang kapalit sa mga nabanggit na situwasyon sa itaas 
sa pamamagitan ng pagiging kerida, nobya, konsorte, at 
pagsasamang hindi kasal. Ang mga uri ng poligamyang ito ay 
walang halaga na tatayo sa kanyang sarili at kung hindi sila 
magpapakasal, ito ay tutungo sa pang-aabuso at gulo. Ito ay 


W IslamLand 

nangangahulugan lamang para matupad ang pagnanasa sa 
laman ng bawa't isa na hindi napapatawan ng kahit na anong 
ubligasyon sa kanino mang parte at ito ay pang-aabuso sa 
karapatan ng mga babae sa pangkalahatan. Ayon sa batas, 
walang iginigiit na pananalapi, panlipunan, o ubligasyong 
pang-damdamin at kung ang babae ay magdalang-tao, ito ay 
kanyang pansariling problema, kasama ng kanyang bastardong 
anak ay maiiwan na walang suporta bilang isang pamilya at 
kung minsan ay inaabandona sa panlipunang bahay ampunan. 
Ang lalaki, sa pangkalahatan, ay hindi ubligado na aaminin na 
ang bata ay anak niya, kaya't hindi siya ubligadong magbigay 
ng sustento para sa bata. Ang pagpapalaglag ng bata (ng isang 
ina) ay tumataas ang bilang sa ganitong klaseng lipunan. Batay 
sa batas ng Islam, ang pangalawa, pangatlo, o pang-apat na 
asawang babae ay magtatamasa ng lahat ng karapatan at 
pribilihiyo gaya ng unang asawa ng walang gahiblang 
kawalang katarungan o di-pagrespeto sa kanya. 

Ang pakikiapid, pangangalunya at lahat ng uri ng 
pakikipagtalik sa labas ng kasal ay ipinagbabawal sa Islam at 
isinagawa ng Propeta ang lahat ng kalutasan para sa 
pangangalaga ng pamayanan sa mga panlipunang karamdaman 
na kung itoy lumaganap, magbibigay lang ito ng pinsala at 
kasiraan sa bawat tao, pamilya, at ang pinakaimportanteng tali 
na nag-uugnay sa lipunan ng buong sama-sama. Ang mga 
sumusunod na tradisyon ay nagpapakita ng kaalaman ng 
Propeta (0) at pagkamatiisin para kumbinsihin ang mga 
malalakas na kabataan, sa maliwanag na pagkakatulad, ang 
walang katarungang ng dobleng pamantayan at ang kasamaan 
ng pagkahumaling sa bawal na pakikipagtalik at pakikiapid. 
Walang sinuman ang may kagustuhan na ang kanilang babaeng 
kamag-anak ay mapagsamantalahan, magamit at maabuso, 
kaya't papaano, kung ganoon, papayagan ba niya ang kanyang 
sarili na pagsamantalahan ng iba? 


\I$lamLand 

Naisalaysay ang tunay na tradisyon na: 

"Isang binata ang pumunta sa Sugo ng Allah (0) at nagsabi: 'O 
Sugo ng Allah, payagan ninyo ako (na may natatanging 
pahintulot) na gumawa ng pangangalunya (at pakikiapid)! 
Nag-umpisang pagsabihan siya ng mga tao ng may 
kagaspangan, pero ang Propeta ( 0 ) ay umupo ng malapit sa 
kanya at nagtanong: 'Gusto mo ba ito para sa iyong ina?' 
Sumagot siya ng: 'Hindi', Isinusumpa ko sa Allah! Gawin 
sana akong sakripisyo ng Allah para sa iyo.' Ang Sugo ng 
Allah ( 0 ) ay nagsabi: 'At gayundin, ang ibang tao ay ayaw 
mangyari ito sa kanilang mga ina.' Ang Sugo ng Allah (0) ay 
nagpatuloy: 'Gusto mo ba ito para sa iyong anak na babae? 
Siya ay sumagot: 'Hindi', Ang Sugo ng Allah (0) ay nagsabi: 
'At gayundin, ang ibang tao ay ayaw mangyari ito sa 
kanilang mga anak na babae.' At nagpatuloy: 'Gusto mo ba 
ito para sa iyong mga tiyahin sa panig ng iyong ama at ina?' 
Siya ay sumagot: 'Hindi'. Ang Sugo ng Allah (0) ay nagsabi: 
'At gaya din ng mga ibang tao ay ayaw mangayari sa 
kanilang mga tiya sa panig ng kanilang ama at ina.' 
Pagkatapos ipinatong ng Propeta (0) ang kanyang kamay sa 
binata at nagsabi: 'O Allah patawarin mo ang kanyang 
kasalanan at dalisayin ang kanyang puso at gawin siyang 
malinis (panatiliing mapaglabanan ang kanyang kasalanan mula sa 
pakikiapid at pangangalunya.)' (Iniulat ni Imam Ahmad at 
napatotohanan) 

Maaaring masasabi ng sinuman na ang kinaugalian ay 
ginagamit na pagpapairal sa ginintuang alituntunin na sinabi 
ng Sugo ng Allah (0): 

"Wala sa inyo ang (tunay na) mananampalataya 
hanggang hindi niya minamahal ang para sa kanyang 
kapatid nang tulad ng pagmamahal niya para sa kanyang 
sarili." (Bukhari &Muslim) 


\I$lamland 

Ang poligamya sa Islamikong lipunan ay hanggang apat na 
asawang babae lamang, ang kasalan ay isinasagawa ng ayon sa 
batas at may maayos na kasunduan ng kasal, mga testigo, atbp. 
Nararapat lang na ang lalaki ang aako sa lahat ng mga 
suliraning pananalapi at pananagutan para sa kanyang mga 
asawa't mga magiging anak dulot ng kanyang pagpapakasal. 
Lahat ng kanyang mga anak ay lehitimo na dapat lang na 
itaguyod at pagmalasakitan ng kanyang mga magulang dahil 
ito ay kanilang tungkulin at pananagutan. 

Maaaring magtanong ang sinuman na kung bakit 
pinapayagan natin ang poligamya 2 sa mga lalaki, at bakit ang 
polyandarya ay hindi pinapayagan para sa mga babae (na kung 
saan ay maaari silang makapag-asawa ng higit sa isang lalaki)? 
Ang kasagutan sa simpleng tanong na ito ay dahil sa maraming 
likas at pisikal na kadahilanan, na nabanggit na sa itaas, isantabi 
muna ito na maaaring pipiliin sa bandang huli ang mga 
paksang ito. Ang mga lalaki sa lahat halos ng lipunan sa buong 
mundo ay may katungkulan, pangingibabaw at kapangyarihan 
sa kanilang sambahayan dahil sa kanilang likas na talino at 
lakas. Kahit na, para sa argumento lamang, kung ipagwalang- 
bahala natin ang paniniwala na sila ay malakas at kung sakali 
ang babae ay may dalawa o mas maraming asawa, ang tanong 
ay: Sino ang may tiyak na kapangyarihan at mamumuno sa 
tahanan - na magkagayon ay magkakaroon ng nakakasakit na 
paligsahan, paninibugho, galit, at hinanakit laban sa bawa't isa 
sa mga lalaki na ang resulta ay malaking gulo at pagkasira ng 
lipunan. Higit pa rito, kung ang mga babae ay pinayagan na 
ikasal sa higit sa isang lalaki, sino ang dapat maging legal na 
ama ng bata na kanyang dinadala, at papaano malalaman kung 
sino ang tunay na ama na kapanipaniwala? Ano ang 
mangyayari sa bilang ng mga naninirahan sa lipunan 
pagkatapos ng isang salinlahi sa ganitong kalagayan? Dapat ba 


2 Ang kaugalian sa pag-aasawa ng lalaki ng higit sa isa sa magkatulad na panahon. 



s£ IslamLand 

na ang mga lalaki ay mananatiling matapat sa kanilang 
sinumpaang kasal sa isang babae o siya ba ay maaaring maakit 
sa magulong pakikiapid? Ang mga sagot sa mga tanong na ito 
ay maliwanag. Dahil sa ang babae ay maaari lamang magbuntis 
ng halos isa sa isang taon at maaari lamang siyang mabuntis ng 
isang lalaki sa isang panahon, samantalang ang lalaki ay 
maaaring makabuntis ng higit sa isang babae sa sunod-sunod 
na panahon, samakatuwid, makatuwiran at likas sa lalaki ang 
magkaroon ng higit sa isang asawa at ang babae ay hindi 
puwedeng kumuha pa ng ibang asawa. 

Higit sa lahat sa poligamya, ang lalaki ay ay may tungkuling 
sustentuhan ang lahat ng kanyang mga asawa at anak, na 
magpapanatili sa lahat ng bagay na maayos, samantalang hindi 
ito naaakma sa usaping polyandarya (pagkakaroon ng 
maraming asawang lalaki), kaya't ito ay di-praktiko kahit saan 
mang anggulo. 

Ang mga sumusunod na paglalahad ng mga ibang manunuri 
sa gawing Kanluran ay humiling sa poligamya at tinatanggap 
na ito lamang ang kalutasan ng kanilang mga suliranin na 
kinahaharap ng kanilang lipunan. 

Si Ginoong Gustave Le Bon, ang bantog na manunuring taga 
Pranses ay nagsaad sa kanyang aklat, 'Arabie Civilization': 

"Angpoligamya ay makalulutas sa mga mapanganib na sakit 
ng lipunan, pipigil sa magiging kerida at hahadlang sa mga 
magiging anak sa labas sa lipunan." 


Si Ginang Annie Besant, sa kanyang aklat na, 'Indian 
Religions', ay naiulat: 

"Nabasa ko sa Lumang Testamento na angpinakamalapitna 
kaibigan ng Allah, ay ang may pusong gumagawa sa 
kagustuhan ngAllah, at ang mga nag-aasawa ng higit sa isa. 


IslamLand 

Higitpa rito, angBagongTestamento ay hindi ipinagbawal ang 
poligamya maliban sa mga pari at mga ministro ng simbahan, 
na pinagsabihan ang mga ito na knmandili ng isang asawang 
babae lamang. Ang mga lumang aklat na pang-relihiyon ng 
mga Indian ay nagpapahintulot din ng poligamya. Ganon pa 
man, madaling magbigay ng pamumuna ang mga taga ibang 
relihiyon. At ito ang dahilan kung bakitganito ang kaisipan ng 
mga tao sa Islam at inaatake sa pamamgitan ng poligamya. 
Ganoon pa man, ang nakapagtataka na angmga taga Kanluran 
ay laban sa mahigpit at limitadongpoligamya ngmgaMuslim, 
samantalang sila ay nagdurusa sa malawakangprostitusyon at 
kaguluhan sa kanilang sariling lipunan. Sa malapitang 
pagsusuri sa lipunang Kanluran ay malalantad na kakaunti 
lamangsa kanila angwagas, dalisay atmatapatna taongmay 
pitagan sa kanilang malinis na pag-aasawa atmay dangal sa 
pagpapakasal sa isang asawa at walang ibang kinakasama. 

Samakatuwid, hindi tamang ipahayag sa isang bayan na ang 
isang lalaki ay kasal sa isang asawa lamang ngunit mayroong 
siyang kinakasama, nobya at iba pang relasyon sa labas ng 
kanyang tunay na asawa. Kung tayo ay makatuwiran at 
makatarungan, makikita natin na ang poligamya sa Islam ay 
kinakalinga, iginagalang, nililingap at nirerespeto ang mga 
kababaihan sa lipunan. Ang poligamya ay higit na mainam 
kaysa sa prostitusyon ng mga taga Kanluran na nagbibigay 
pahintulot sa lalaki na magkaroon ng kabit o kasintahan para 
sa panandaliang kaligayahan na hindi isinasaalang-alang ang 
damdamin, emosyon, pangangailangan at karangalan ngisang 
babae. Pababayaan na ng lalaki ang babae pagkatapos na 
makuha ang kanyang hangarin. Walang panlipunang 
ubligasyon ang isang lalaki hinggil sa kabit o kasintahan na 
nakapagbigay ng kanyang saglit na kaligayahan at 
pansamantalang kasama. Ipagpalagay natin na totoong hindi 
maganda ang poligamya at ang pakikiapid o prostitusyon ay 


\r' IslamLand 

parehong masasama at hindi tinatanggap, sa kabila noon ay 
hindi makatarungan para sa mga di-Muslim na pagbintangan 
angmga Muslim sa mgagawaing kanilangginagawa bagama't 
maluwag na tinatanggap ng kanilang lipunan." 


Si Ginoong Jawad, ang kilalang Ingles na pantas ay nagsabi: 

"Ang mahigpit na pamamalakad ng Britanya na humadlang 
sa poligamya ay di-makatarungan at di-katanggaptangap 
na pamamaraan. Pinahirapan ang mga humigit kumulang 
na dalawang milyong kababaihan na naging matandang 
dalaga. Nawala ang mga kabataan ng mga babaeng ito at 
inalisan ng karapatang magka-anak. Ang mga babaeng ito 
ay napilitang ipawalang-saysay ang kahalagahan ng 
kagandahang asal na para bang ipinawalang kahulugan ang 
panahon." 

Si Ginoong Mobenar, kasapi ng dating Batasan ng Pransiya ay 
naglahad: 

"May mga dalawa at kalahating milyong babaeng 
Pransiya na ngayon ay hindi na makahanap ng asawa, 
kaya't kung ipagpalagay natin na ang bawa't lalaking 
Pransiya ay mag-aasawa lang ng isa, tahasan kong 
ipapahayag kung ano ang tunay kong paniniwala na ang 
babae ay hindi magiging maligaya sa buhay hanggat hindi 
siya magiging ina. Naniniwala ako na kahit anong batas 
ang ang magpapasiya sa ganiyang karaming miyembro ng 
lipunan na namumuhay at pinipigil, hinahadlangan at hindi 
inaasikaso ang pagpapatupad sa likas na batas ng tao sa 
mundo, ito ay matatawag na mabalasik at malupit ang 
batas na sinasalungat ang pianaka- simpleng kahulugan ng 
katarungan at pagkapantay-pantay." 


% IslamLand 

Noong taong 1959, ang 'United Nations' ay naglathala ng 
natatanging lathalain na naglarawan: 

Ang lathalaing ito ay pinatutunayan ng marami at ng mga 
estatistika na ang buong mundo sa ngayon ay nahaharap sa 
malaking suliranin ng mga batang anak sa labas (ilehitimo), 
ang pagkakaroon ng labag sa batas na mga anak. Ang mga 
bilang ng mga anak sa labas ay nadagdagan ng 60% sa mga 
ibang bansa. Sa Panama, halimbawa, ang porsiyento ng mga 
batang anak sa labas ay umabot hanggang 75% ng mga 
batang ipinanganak sa bansang iyon. Ang ibig sabihin, tatlo 
sa bawat apat na mga bata ay anak sa labas o ipinanganak 
ng ina na hindi kasal. Ang pinakamataas na porsiyento ng 
mga anak sa labas ay nailathala sa Latin Ameriea." 

Samantalang ang mga lathalain ay nagpapatunay at 
nagpapakita na ang bilang ng mga anak sa labas sa mga 
bansang Islamiko ay wala kung ihahambing sa mga ibang 
bansa. Ang patnugot ng lathalain ay nagpatuloy ng 
paglalahad na sinasabing, "ang mga bansang Islamiko ay 
may pag-sanggalang sa ganitong uri ng sakit ng lipunan at 
ito ay ang tunay na pagpapahintulot sa mga tao ng 
poligamya." 


M IslamLand 


Ang Karapatan ng Tagapangalaga sa Kontrata ng 
Pag-iisang Dibdib o Pag-aasawa 

Sa batas ng Islam, ang isa sa hinihiling para sa makatarungang 
pakikipag-isang dibdib ay ang buong laya ng pagsang-ayon ng 
babaeng may kinalaman sa kasunduan. 

Ang Propeta ng Allah (m) ay nagsabi: 

"Ang 'ayyim' (ang diborsyada o ang balong bababe) ay hindi 
dapat piliting ikasal kung hindi niya ito kagustuhan. At ang 
isang dalaga (birhen) ay hindi nararapatna ipakasal maliban 
na lamang kung siya ay sinanggunihan (at nagbigay ng 
pahintulot) . At may nagtanong: "O sugo ngAllah (0, paano 
malalaman ang kanyang (babae) pagsang-ayon?" Ang 
Propeta(0 ay sumagot: 'Kung siya'y nanatiling (ang babae) 
tahimik, ibig sabihin siya ay pumapayag." (Bukhari atbp.) 

Kung ang isang babae ay pinilit para tanggapin ang di kanais- 
nais na pagpapakasal, siya ay may karapatang idulog ang 
usapin sa harap ng Muslim na Hukom at hilingin ang pag- 
papawalang bisa nito (ng kasal). Ang babaeng nag-ngangalang 


IslamLand 

al-Khansa Bint Khadam na noo'y ikinasal (na diborsyada), ay 
nagtungo at nagsumbong sa Sugo ng Allah (H) na pinilit siyang 
ipinakasal ng kanyang ama sa isang tao kahit na hindi niya ito 
gusto. Kaya pinawalang saysay ng Propeta (M) ang kasal nila. 3 

Ang ilan pang pamantayan na dapat ay hindi niya 
ipapaubaya ang sarili sa pakikipag-isang dibdib sa sinumanng 
wala siyang tagapangalaga. Ang kanyang ama, o kung 
halimbawa pumanaw na, ang kanyang lolo, tiyuhin (sa ama), 
kapatid na lalaki, o maaari ang kanyang anak na lalaki na nasa 
tamang gulang na, o ang punong bayan, ang siyang gaganap 
bilang kanyang tagapangalaga sa larangang ito upang 
makatiyak ang kanyang karapatan ay isinaalang-alang kaakibat 
ng kanyang paglagda sa kasunduan ng pakikipag-isang dibdib. 
Ang gumaganap na tagapangalaga ay dapat nakakasiguro na 
ang lalaking makakaisang dibdib ng babae ay matapat at may 
pamantayan, na ang babae ay mabigyan ng tama o sapat na 
dote, at ang dalawang saksi ay magpapatotoo na ang 
kasunduan ay buong layang tinatanggap ng babae. Ang lahat 
ng panuntunang ito ay para mapangalagaan ang kanyang 
karapatan at ang kabanalan (kadalisayan) ng kasal. 

Ang Sugo ng Allah (ft) ay ginawang malinaw ito ng siya ay 
nagwika: "Walang kasal kung wala ang tagapangalaga.” 

(Pag-uulat ni Abu Da'wood, Tirmidhi atbp at napatotohanan) 

At sa ibang pag-uulat: 

"Walang kasal kung walang tagapangalaga, at angpinuno 
ay ang magiging tagapangalaga ng babae na (mangyaring) 
walang tagapangalaga."( Ahmad at Ibn Majah at 
napatotohanan) 

Samakatuwid, kung ang babae ay magtanan at makipag- 
isang dibdib, ito ay tinuturing na labag sa batas, gaya ng 
pahayag ng Propeta (jt): 


3 Iniulat ni Bukhari. 



s£ IslamLand 

"Sinumang babae ang makipa-isang dibdib ng walang 
pagsang-ayon ang kanyang tagapangalaga, ito ay walang 
bisa, ito ay walang bisa, ito ay walang bisa, at kung 
nagsiping na sila ng lalaki dahil sa pagpapakasal, 
pagkaraan kailangang makatanggap ang babae ng dote mula 
sa lalaki kung saan nagawa niyang angkinin ang 
pagkababae nito, at kung sila'y masadlak sa pagtatalo 
magkagayon angpinuno ay siyang magiging tagapangalaga 
para sa mga walang tagapangalaga." (Ahmad, Abu 
Da'wood, Tirmidhi at Ibn Majah, at napatotohanan) 


Gaya ng nabanggit sa itaas sa mga karapatan ng mga anak na 
babae, maging birhen o ano pa man, ang karapatan ng isang 
babae ay tanggapin o tumangi sa anumang alok ng pakikipag- 
isang dibdib ng may malayang pag-iisip. Ang kaugalian ng 
tagapangalaga ay isaalang-alang lamang ang kanyang 
kagustuhan. Ang katotohanan ang punong bayan o punong 
lalawigan ay ang kaniyang tagapangalaga ayon sa batas upang 
matiyak na ang lahat ay nasa kaayusan at walang di- 
makatarungan magaganap na na siyang magpapalakas sa 
kasagraduhan ng kasunduan sa pakikipag-isang dibdib at sa 
kabanalan ng kanyang karapatan sa Islam. 

Sapagkat ang babae ay na nanatili sa katayuang likas na 
mahina, ang Islamikong batas ay naglatag ng mga alituntunin at 
batas na magsasangalang sa kanyang kapakanan at 
pangangalagaan ang kanyang mga karapatan. Ang ama, ang ina 
at ang mga kamag-anakan, kung kakakailanganin, tumulong sa 
pagpili ng tama at nararapat na mapangasawa, yamang ang 
lahat ay naghahanap ng kanyang kaligayahan at wala ni isa 
man ang nagpita na siya ay mabulid sa maling pakikipag-isang 
dibdib. Ang layunin ng pakikipag-isang dibdib ay maitatag ang 
pang-habangbuhay na relasyon sa pagitan ng isang lalaki at 
isang babae at isang tahanan na may pagmamahalan at 


M IslamLand 

pagpapala para sa mga supling, hindi lamang ang pansariling 
kasiyahan ang hangarin. Dahil ang mga kababaihan, sa 
pangkalahatan, ay mas maramdamin kaysa sa mga kalalakihan 
at mas madaling masimbuyo ang damdamin at natutukso sa 
panlabas na anyo kasya sa malalim na katotohanan, ang batas 
ng Islam ay nagbibigay karapatan sa tagapangalaga na tutulan o 
tanggihan ang mga mungkahi kapag ang manliligaw ay 
mapagtantong hindi tapat at hindi magkabagay. Ang lalaking 
tagapangalaga sa usapin ay ang tangi lamang binigyan ng likas 
na katungkulang gumanap at mangalaga. Higit pa rito, di 
maitatatwa na ang mga kalalakihan, bilang parehong kasarian, 
ay may mas kakayahan na mapansin ang katangian ng ibang 
kalalakihan, at mayroong mas kakayahang hanapin ang mga 
ugali ng lalaking aakma sa kanyang anak na babae o ang 
babaeng nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Nararapat din 
siyang humingi ng payo mula sa asawa at sa mga iba pang 
kababaihan sa pamamaraan ng pagpili ng makaka-isang dibdib 
ng babae. Kung ang nararapat na ginoo ay nagpahayag ng 
pakikipag-isang dibdib at ang tagapangalaga ay tumanggi sa 
walang kadahilanan, samakatuwid maaaring idulog sa 
hukuman ng batas ang usapin at paglabanan ang 
tagapangalaga. Ang katayuan bilang tagapangalaga ay ibibigay 
sa pinakamalapit na mapapanaligang kamag-anak na babae, at 
kung wala siyang kamag-anak na lalaki na maaaring 
mapapanaligan, ang Muslim na hukom ang siyang 
ipagpapalagay na tagapangalaga. 

Sa kahuli-hulihang pagsusuri, ang tunay na panukat sa 
nararapat na kapareho sa pakikipag-asawa ay ang paglalahad 
ng Propeta ng Allah (ft): 

''Kung ang isang tao ay lumapit sa iyo at nagmungkahi o 
nag-alok ng pagpapakasal at ikaw ay nalugod sa kanyang 
relihiyon at kaugaliang wagas, kung gayon ikaw ay 
magpakasal. Subalit kung siya ay binigo mo, may malaking 


s £ IslamLand 

kasamaan ang magaganap sa mundo, at lalaganap ang 
katiwalian." (Tirmidhi at Ibn Majah, at napatotohanan) 

Ang lalaking matino at may mabuting kaalaman sa kanyang 
pagtupad sa kautusan ng Islam, na may mabuting 
pamantayan ng pag-uugali, ay ipagmamalaki at ipagbubunyi 
ang kanyang asawa, at pakikisamahan niya ito ng may 
katarungan at kabaitan kahit na siya ay hindi mahal nito. 


\I$lamland 


Ang Pananalapi at Moral na Tungkulin sa Pamilya 

Ang Dakilang Allah ay nagsaad sa Banal na Qur'an: 

"Ang mga lalaki ay tagapagtanggol at tagapangalaga ng 
mga babae dahil ginawa ng Allah ang isa sa kanila nang 
higit sa isa (babae), at dahil sila ang nagtataguyod sa 
kanilangmga pangangailangan mula sa kanilang kakayahan 
at kayamanan ..." (Qur’an 4:34) 


Ang talata na ito ay nagbibigay buod sa pananalapi at banal 
na pananagutan sa pamilya na siyang pananagutan ng lalaki. 
Ang likas, panlabas na anyo at pakikisamang mga katangian ng 
mga lalaki ay humihiling na dapat lang na sila ang umako sa 
mga ganitong pananagutan dahil ang kasarian nila'y mas 
malakas upang magtrabaho sa kadahilanang sila'y malaya sa 
pagreregla, pagbubuntis, pag-aalaga at maagang panganganak. 
Ang lalaki ang siyang "tagapag-alaga" sa kanyang sariling 
sambahayan - ang pastol sa kanyang mga tagasunod (sa 
kasabihan na nabanggit sa una) - at siya ay matatanong at 
mananagot sa lahat ng kanyang tungkulin. Ang babae sa 
kanyang likas na pangangatawan ay mahina kung ihahambing 
sa lalaki, ipinanganak na maramdamin at naitakda sa 
pagbubuntis at bilang tagapamahala sa pamamahay. 


Siya ay higit na nabiyayaan ng pang-unawa at maramdaming 
karunungan. Ito ang kanyang likas na ginagampanan bilang 
babae na binibigyan ng ganap na respeto at pangangalaga. 
Dahil sa sakit at mga pasanin sa pagreregla, pagbubuntis, 
panganganak, pangangalaga, at patuloy na pagpapalaki sa mga 


104 


s£ IslamLand 

anak, madalas nangangailangan siya ng panahon na 
magpahinga at hindi niya kailangang akuin ang karagdagang 
pananagutan ukol sa pananalapi at pagtatrabaho upang 
masustentuhan at pangalagaan ang sambahayan. Lahat ng pag- 
alaalang ito ay nakaka-apekto sa pag-iisip ng babae at ito ay 
mailalarawan sa kanyang buhay, sa kilos at kaasalan. Ito ay 
likas na kalagayan nangyayari sa maraming lipunan, na 
kadalasan ay hindi nabibigyan ng katarungan, gaya ng 
nabanggit na sa una. 


Si Ginoong 'Abbas Mahmoud al-'Akkad, ang kilalang 
manunulat na taga Ehipto ay nagsaad: 

"Ang mga babae ay mayroong kakaibang likas na damdamin 
na kakaiba sa likas na damdamin ng isang lalaki. Ang lagi ng 
kasama ng bata ay nakapagpa-impluwensiya ngpagkakatulad 
sa kaisipan ng bata at ng kasama nito, ang ina. Kailangang 
unawain ng ina ang kagustuhan ng bata, kung ano ang 
kailangan niya, kung ano ang iniisip at ano ang 
nararamdaman. Samakatuwid, batay sa katotohanan na ito, 
ang babae ay higit na madaling tablan ng kabutihang-loob. 
Kaya't mahirap sa babae kung ihambing sa lalaki sa pagiging 
matatag at mabagsik sa pagpapasiya kung kinakailangan." 


Si Dr. Alex Liberelle, isa sa nagtamo ng dakilang gantimpala 
(Nobel Prize), ay nag-ulat habang ipinapakita niya ang likas na 
pagkakaiba ng katawan ng lalaki at babae: 

'Ang mga bagay na pagkakaiba ng lalaki at babae ay hindi 
lamang sa kasariang bahagi, ang pagkakaroon ng matres at 
pagbubuntis. Ang mga bagay na ito ay hindi lamang sa 
pagkakaiba ng pamamaraan ng pagtuturo ng babae at lalaki. 
Sa katunayan, ang mga pagkakaibang ito ay mga likas na 


IslamLand 

batayan. Ang himaymay na sangkap ngmga katawan ng lalaki 
at babae ay may pagkakaiba. Ang klinikal (ehemistry) ng 
kanilang katawan ay magkaiba. Tiyak na mayglandula (gland) 
na naglalabas lamang ng bagay na mula lamang sa partikular 
na kasarian. Ang babae ay lubos na kakaiba sa lalaki sa 
terminong mga kemikang bagay na nanggagaling sa loob ng 
obaryo ng babae." 


Ang panawagan sa buong pagkapantay-pantay ng mga lalaki 
at babae ay hindi nauunawaan ang mga tunay na batayan ang 
mga pangunahing pagkakaiba, (na kung alam lang nila ay hindi 
hihingin ang panawagang ito). Ang mga tumatawag at mga 
nagtatanggol ng pagkapantay-pantay ng mga kababaihan ay 
dapat humingi ng magkatulad na edukasyon na dapat ibigay sa 
parehong lalaki at babae, at dapat ialok ang parehong uri ng 
trabaho, tungkulin, pananagutan at katayuan. Ang likas na 
katangian ng mga kababihan at ang mahahalagan kabuuang 
katawan, ganoon man, ay lubhang may pagkakaiba kaysa sa 
lalaki. Lahat ng bahaging selula ng mga babae ay uri na 
pambabae. Sa ganitong pangangatuwiran, makikita natin na 
ang sangkap ng katawan ng lalaki at babae ay tunay na 
magkaiba sa bawa't isa. Hindi ba nila nakikita at sila ay 
humihiling para maging pantay? Hindi nila nakikita na ang 
bawa't bahagi ng katawan ng lalaki at babae ay bukod tangi 
para sa kanilang sarili at naiiba sila sa isat isa. Pantay din kung 
tukuyin ang ’nervous system' ng lalaki at babae na tamang-tama 
ang pagsasagawa ng tungkulin at regulasyon nito sa buhay ng 
tao. Dapat nating tanggapin ang mga alituntuning natural at 
hindi dapat magtangkang baguhin at hindi dapat tanawin na 
ang mga ito ay hindi pangkaraniwan. Para sa kanilang 
pakinababang, parehong mga lalaki at babae ay dapat ihubog sa 
kani-kanilang talino batay sa kanilang likas na kakayahan at 
hindi dapat tumulad sa kasalungat na kasarian na maghahatid 


106 


IslamLand 

ng pang-aabuso sa kanilang sarili at sa iba. Isa pang 
mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ay ang katotohanan 
na ang katawan ng mga kalalakihan ay likas na higit na malakas 
kaysa sa mga kababaihan. Ang mga lalaki ay nakakagawa ng 
higit na nakapapagod, nakahahapong trabaho at mga gawaing 
kamay, datapwa't ang mga babae ay hindi kayang magpakita 
ng parehong lakas at pagtitiis. Ito ay isa pang patunay na ang 
mga lalaki ay likas na may kakayanan at karapatan upang 
gampanan ang pagiging pangulo sa pananalapi at nauukol sa 
mga ibat-ibang gawain sa sambahayan sa pakikipagsangguni 
sa kanilang mabait na asawa, na siyang alituntunin ng Islam, na 
nabanggit na sa unahan. 


Ang Pananakit sa Asawang Babae 

Ang Dakilang Allah ay nagsaad sa Banal na Qur'an: 


107 


s£ IslamLand 

"...Atpara sa mga babae na may masamangkaasalan, (una) 
sila ay dapat pagsabihan, (kasunod nito) hindi sila dapat 
tabihan sa pagtulog, (at pang-huli) saktan sila (ng bahagya 
lamang kung kinakailangan). Ngunit kung sila ay nagsisi at 
tumalima, huwag silang gawan ng (anuman) laban sa 
kalooban nila (para ikayamot). Tunay, Ang Allah angSiyang 
Pinakamataas, at Pinakadakila." (Qur'an 4:34) 

Ipinagbabawal sa Islam ang pananakit sa mga babae at 
mahigpit na nagbabala laban dito. Ang Propeta (H) ay hindi 
kailanman nanakit kaninuman sa kanyang mga asawa o mga 
alila, gaya ng kanyang asawang si Aisha (&) na nag-ulat sa 
mga ibang tunay na tradisyon. Ang mga babae, sa 
pangkalahatan, mas mahina kaysa sa mga lalaki sa kanilang 
pisikal na kalagayan. Sa pangkalahatan, ang mga babae ay 
kalimitang hindi maipagtanggol ang kanilang sarili laban sa 
dahas. Ganoon pa man, kahit na ipinagbabawal ang pananakit 
sa mga babae, ang Islam ay nagbigay ng pahintulot sa 
pananakit sa mga asawa ng may takda at kung kinakailangan 
lamang, bilang huling panlunas at may katanggap-tangap na 
dahilan kung ang lahat ng paraan ay nabigo. Ito ay maaaring 
ihalintulad sa pagsampal sa mga bata kung ang lahat ng 
pamamaraan ay nabigo at kailangan nilang magkaroon ng aral 
upang maging masunurin para din sa kanilang kaligtasan at 
tagumpay. 

Sa talatang inilahad, ang Dakilang Allah ay nagpaliwanag 
kung ano ang dapat gawin sa asawa na lagi ng sumusuway sa 
kagustuhan ng asawa. Ang panlunas sa ganitong 
napakaselang pangyayari ay mga banayad na hakbang katulad 
sa tinalakay na talata. Ang gamot o panlunas ng anumang 
karamdaman ay maaaring napakapait kung minsan. Ngunit 
malugod na tatanggapin ng may sakit kahit na ito ay 
napakapait gumaling lamang siya sa kanyang sakit. Ang 


108 


s£ IslamLand 

panlunas sa di pagsunod ng babae sa asawa ay mapapansin 
nating nasa tatlong antas; 

Unang Antas: Ang antas ng pagpapayo, pagsanguni at 
pagbibigay ng babala sa kaparusahan mula sa Allah. Ang lalaki 
ay dapat nagpapaalaala sa kanyang asawa sa kahalagahan ng 
pangangalaga ng kanyang karapatan sa Islam. Ang antas na ito 
ay napakabuti at magaan. Ngunit kung ang lunas na ito ay 
hindi mabisa o hindi epektibo, susundan ito ng pangalawang 
antas. 

Pangalawang Antas: Ang pag-iwan ng lalaki sa higaan ng 
asawa. O kung natutulog man sa parehong higaan, tumalikod 
siya sa pagtulog, huwag itong kausapin at hindi dapat 
makipagtalik sa babae. Ang antas na ito, ating mapapansin, ito 
ay magkahalong may pagka-istrikto at kabaitan, bagama't ito ay 
napakasakit sa dalawa. Ngunit kung ang lunas na ito ay hindi 
rin nagbubunga ng maaayos, nararapat na gawin ang huli at 
ikatlong antas ng pagdisiplina: 

Ikatlo at Huling Antas: Ang walang sakit na pamamalo nang 
walang balian ng buto, walang pasa sa katawan at ang pag-iwas 
sa paghampas sa mukha at ibang bahagi na madaling 
makaramdam (ng sakit) kahit na ano ang mangyari. Ang 
layunin ng pananakit sa kanya ay para lamang mabigyan siya 
ng aral (liksiyon) at hindi para saktan siya sa paghihiganti. Ang 
Islam ay nagbabawal ng sobrang pananakit na pagpaparusa. 
Ang Propeta (M) ay nagsabi: 

"Wala sa inyo ang dapat manakit sa inyong asawa gaya 
ng pananakit sa alipin atpagkatapos ay makipagtalik sa 
kanya kinagabihan." 

Ang pagtratong ito ay nagpapatunay na mabisang pampigil 
sa dalawang klaseng babae, katulad ng napagpasiyahan ng 
mga sikolohista (Psyehologist) na sumusunod: 


109 


IslamLand 

Ang Unang Uri: Dominanteng Babae. Ito ang mga uri ng babae 
na nais supilin, lupigin at gustong hawakin ang gawain ng 
lalaki sa pamamagitan ng pagmando sa kanila. 

Ang Ikalawang uri: Masunurin atMabait na Babae. Ang mga 
babaeng ito ay maaari pang matuwa kung sila ay sinasaktan 
paminsan-minsan bilang simbolo ng pagmamahal at pag-aalala. 


Si Ginoong G. A. Holdtield, isang Sikolohista na taga Europa, 
sa kanyang aklat, 'Psyehology & Morale' ay naisulat ang mga 
sumusunod: 

"Ang likas na pagkamasunurin ng tao ay nagbibigay lakas sa 
maramingpagkakataon na sa kalaunan angmasunuring taong 
ito ay nasisiyahangnakikita na siya ay pinahihirapan, inaapi 
at pinagmamalupitan ng kapwa niya. Ang ganitong 
masunuring tao ay pinapasan ang lahat ng bunga ng kanyang 
pagpapakasakit dahil na rin sa katotohanang siya ay 
nasisiyahan sa pasakitna ibinibigay sa kanya. Ito ay likas sa 
mga kababaihan bagamat ito ay hindi nila napag-iisipan. 
Dahil sa ganitong kadahilanan, angmga kababaihan ay kilala 
sa pagiging matiisin sa pasakit kaysa sa kalalakihan. Ang 
ganitong uri ng asawang babae ay naaakit at humahanga sa 
kanyang asawa kapag siya ay sinasaktan. Sa kabilang dako, 
walangmaaaring makapagdulot ng lungkot sa babae kung ang 
asawa niya aymaginoo, mabait atmasunuring asawa (lalaki) 
na hindi nakararamdam ng pagkabalisa kahit na ano pa ang 
paghamon at sabihin sa kanya." 

Ang pananakit, ayon sa turo ng Islam, ay nakatala bilang 
pinakahuling antas ng pagdi-disiplina. Ang Islam ay hindi 
sumasang-ayon at hindi pinapalampas ang pananakit kung 
inaakala na ang unang dalawang antas ay subok nang epektibo 
bilang paraan ng pagpapabuti. Karagdagan pa dito, ang 


s£ IslamLand 

pananakit ay hindi dapat gawin bilang panlunas kung ang 
babae ay ninanais na hiwalayan. 

Ang tatlong antas ng pagdi-disiplina na nakalahad sa talata ng 
Banal na Qur'an ay tanging paraan ng pagdi-disiplina para sa 
kaligtasan ng pamilya. Isang dahilan ng pagkawasak ng isang 
pamilya ay kung ang babae ay biktima ng paghihiwalay. Ang 
layunin ng Islam ay upang mapaginhawa ang hindi kailangan 
mga pananakit, mga problema at mga kaguluhan. 

Sa huling estatistika sa Britaniya, naideklara na ang bilang ng 
mga babaing dumanas ng malupit na pananakit ng kanilang 
asawa ay tumaas mula sa 6,400 noong 1990 hanggang 30,000 
noong 1992. Ang bilang na ito ay tumaas pa hanggang 65,400 
na babae noong 1995. Ang mga taong gumagawa ng estatistika 
ay naniniwalang magdodoble pa ang mga bilang na ito 
hanggang 124,400 sa bandang huli ng dalawampung siglo! Ang 
mga estatistikang ito ay sinabing batay sa mga nakuhang 
impormasyon sa mga kagawaran ng pulisya. Ngunit, iba pa 
ang mga nangyayaring pananakit sa mga asawa, at sa pananakit 
sa mga babae sa pangkalahatan na hindi naiuulat! 

Si Ginang Annie Besant ay nagsabi habang pinaghahambing 
ang Batas ng Islam at ang pagbabatas ng mga taga Kanluran 
tungkol sa mga karapatan ng mga babae: 


"Ang Batas ng Islam ay kabilang sa mga pinakamahnsay na 
batas sa mundo kung pag-uusapan ang tungkol sa mga babae. 
Ito ang pinakamakatarungan at makatuwirang batas. 
Nahigtan ang pagbabatas ng mga taga Kanluran tungkol sa 
pamamahala ng lupa, sa pamana at ang batas sa diborsiyo. Ito 
ay nagiging tagapagtanggol sa karapatan ngmga babae. Ang 
kasabihan ng mga taga Kanluran, 'Isang maybahay ay sapat 
na sa lalaki', at ang poligamya, ay nagbigay kalituhan at 
naglayo sa kanila sa tunay na pighati atpaghihirap na ngayon 


IslamLand 

ay dinaranas ng mga kababaihan ngKanluran. Maraming mga 
lalaki ang nilayasan ang kanilang mga asawa pagkatapos 
nilang makuha ang nais nila sa kanila. Sa katunayan, ang 
ganitong uri ng kalalakihan ay walang pagmamahal, 
pagmamalasakit at awa sa kanilang mga asawa." 


Ang Pagpatay Dahil sa Karangalan 

Ilan sa katutubo at makatribung pag-uugali sang-ayon sa 
ibat-ibang lipunan, ang kinamulatan ay ang pagbibigay sa lalaki 
ng kapangyarihang mangibabaw kung ang kanilang karangalan 
ay nakataya, at nahiwatigan na ang kanilang mga kababaihan 
(kamag-anakang babae) ay gumagawa ng kalokohan, at kahit na 
walang katotohanan at hindi mapatunayan na siya nga ay 
gumagawa ng pakikiapid, papatayin siya ng lalaki upang 
mapangalagaan ang kanyang karangalan. Ang kalagayang ito 
ay pinagulo ng mga tagapagbalita dahil sa ilang mga walang 


IslamLand 

prinsipyong tao na nasa kapangyarihan sa ibat-ibang parte ng 
pamahalaan na kinagawiang takpan ang kanilang mga mata o 
nagkukunwaring bulag sa mga panyayari, kaya't, ang naging 
bunga ay ang pagpapatuloy nito. 

Ang kasagutan dito ay madali. Sa pasimula, ang mga tao ay 
di pinapayagan ilagay ang batas sa kanilang sariling mga 
kamay at parusahan sa ganitong gawain laban sa hindi tamang 
hinala ng pakikipag-relasyon, na kung saan ang alituntunin ng 
pagtestigo sa Islam ay napakahigpit. Samakatuwid, ito ay 
tuwirang paglabag sa Batas ng Islam. Kung ang hukuman ay 
tayahin ang kaso bilang ganap na pagplanong pagpatay, 
pagkatapos ng masusing pagsusuri at pag-aaral ng lahat ng 
pangyayari at ang pagtanggap ng mga katibayan na walang 
pasubali, ito ay mayroong kaparusahan sa Batas ng Islam ng 
walang kinikilingan at paghihiganti sa mga ganitong kaso ng 
pagplanong pagpatay. 

Ang malungkot na katotohanan ay dahil sa batas ng walang 
kaugnayan sa relihiyon ay nasa mga bansang ito, at dahil ang 
mga politiko ay pinapayapa kunwari ang pagkakahati ng mga 
tao at ibang namumuno para sa kanilang kapakinabangan ukol 
sa politika, at ang mga di-makatuwirang kinamulatan ito ay 
pinapahintulutang magpatuloy. Kung ang mga batas ng Islam 
ay napagtibay at ipinatupad, ang mga matinding parusa laban 
sa pangangalunya, pakikiapid, pagpatay atbp. ay 
makapagbibigay saya para sa mga Muslim; na ang katarungan 
ay mangingibabaw, at ito ay makakabawas sa damdaming 
paghihiganti na binabalak. 


\I$lamLand 


Ang Karapatang Makipag-Diborsiyo ay nasa Lalaki 

Sa panahon bago dumating ang Islam ang diborsyo ay isang 
sandata laban sa kababaihan na tanging nasa kamay lamang ng 
kalalakihan; kung ninanais ng lalaki na saktan ang asawa, siya'y 
hihiling ng diborsyo at pagkatapos ay muling babawiin sa 
kanyang kagustuhan. Noong wala pang binalangkas na mga 
alituntunin at ang mga kababaihan ay walang karapatan sa 
bagay mga na ito. Kaya ang Allah (M) ay nagpawalang-saysay 
sa kabuktutang ito sa pagpahayag ng sanaysay na nagsasabing: 

"Ang Diborsyo ay dalawang ulit lamang: pagkaraan ang isa 
(babae) ay maaaring manatili (samakatuwirangkasunduan) 
o kaya'y tuluyan nangsila ay maghiwalay ngmatiwasay (sa 
makatuwirang kasunduan)..." (Qur'an 2:229) 

Bilang pamamaraan upang mapanatili ang kasal kahit na may 
mga hindi pagkakaunawaan na nangyayari, ang lalaking 


\I$lamLand 

Muslim alinsunod sa Sunnah ng Propeta (ft) ay maaari lamang 
makipag-diborsyo sa oras na ang babae ay malinis mula sa 
buwanang regla at hindi sila nagtabi sa buwan na iyon. 
Bagama't kadalasan ito ay nangangailangan ng paghihintay ng 
panahon bago ipahayag ang diborsyo - na nangangailangan ng 
dalawang testigo - ang panahon na ito ay maaaring magdulot 
na mapalis ang anumang di-pagkakaunawaan at maliwanagan, 
at magbigay ng panahon sa ibang kasapi ng kapamilya o ang 
mga tagapamagitan na tumulong sa pakikipagbalikan. Kung 
sila'y magpapatuloy na maghiwalay, kung gayon siya ay 
kailangan maghintay muna na ng tatlong buwanang dalaw. Sa 
panahong ito, maaaring pabalikin ng lalaki ang asawa ng may 
karangalan sa kanilang kasal. 

Kapag ang takdang panahon ay lumipas na at hinayaan niya 
(lalaki) ang paglisan ng asawa, siya (babae) ay tuluyan ng 
hiwalay sa unang pagkakataon, at malayang mag-asawa sa 
ibang lalaki. Ang unang asawa ng babae ay maaari siyang 
muling pakasalan sa panibagong kontrata, kung ang bawat isa 
sa kanila'y pipiliin ang gayong kaparaanan. Kung pinakasalan 
ulit ng lalaki, at muli niyang diniborsyo ang babae, maaari 
niyang ibalik ang asawa sa loob ng ikatlong buwanang regla 
nito, at ito ay ang pangalawang diborsyo at pagsasauli. 
Pagkatapos ng pangalawang diborsyo at ang pagsasauli, at 
kung ididiborsyo niya (lalaki) ang asawa sa ikatlong 
pagkakataon tatawagin itong huling paghihiwalay (diborsyo) 
na kung saan sila ay hindi pinapayagang magpakasal muli 
maliban na siya (babae) ay maghintay ng itinakdang panahon 
ng ikatlong buwanang regla at pagkatapos ay dapat malayang 
magpakasal sa ibang lalaki na walang layuning makamtan niya 
(babae) ulit ang diborsyo. Kung sa anumang kadahilanan, siya 
ay nakipaghiwalay mula sa lalaki, tanging sa gayon, at sa 
kondisyon na walang naunang kasunduan na nagawa na 
lumalabag ng alituntunin, sa gayon lang niya maaaring 


M IslamLand 

pakasalan muli ang una niyang naging asawa. Ang lahat ng 
mga panukalang ito ay nilayon upang matulungang 
pangalagaan ang pamilya at ang kabanalan ng pag-iisang 
dibdib, at ang mga karapatan ng lalaki at babae. Ang panahon 
ng paghihintay ay upang matiyak na siya ay malaya mula sa 
pagdadalantao. Magkagayon man kung siya'y nagdadalantao, 
ang babae ay maghihintay pagkatapos ng panganganak bago 
siya muling makipag-isang dibdib sa ikalawang asawa. 

Ang Diborsyo ay ganap na pinapayagan sa Islam upang 
makatakas mula sa pasakit sanhi ng hindi mapagkakasundong 
di-pagkakaunawaan. Maaaring ito ay kinakailangan sa mga 
ibang partikular na panahon. Mayroong ding mahigpit na mga 
panuntunan batay sa diborsyo na dapat pangalagaan ang mga 
kapakanan at mga karapatan ng mga taong nasasangkot: ang 
lalaki, ang asawa at mga anak. Ang ilan sa mga ito ay 
nabanggit na sa itaas. 

Mga halimbawa ng diborsyo na nangyari sa panahon ng 
Propeta (jt), halimbawa isang lalaki ang lumapit at nagreklamo 
na ang kanyang asawa ay nagpapakita ng malaswang pagkilos, 
kagya't na sinabing: "Idiborsyo mo siya." 

Ang Diborsyo ay maaaring ipinagbabawal kung ito ay hindi 
makakalutas ng suliranin at maging dahilan lamang ng di- 
inaakalang kasiraan ng isa sa mag-asawa, na walang 
matatamong kabutihan. Ang Sugo ng Allah (0) ay nagsabi: 

"Ang sinumang babae, na humiling sa kanyang asawa na siya 
ay diborsyohin ng walang karampatang dahilan ay 
ipagbabawal sa kanya na malanghap angsamyo ngParaiso." 
(Pag-uulat ni Abu Da'wood, Tirmidhi at Ibn Majah, at 
napatotohanan) 

Ang batas ng Islam ay nagpasiya upang maiwasan ang 
diborsyo, ay kailangan munang hanapin ang unang-unang 
kalutasan para sa mapanganib na pagtatalo at di- 


\IslamLand 

pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa; ang Dakilang 
Allah, ay nagsabi sa Banal na Qur'an: 

"At kung ang mga babae ay nangangamba sa kalupitan at 
pagpapabaya ng kanyang asawa, walang magiging 
kasalanan para sa kanilang dalawa kung maghanap muna 
sila ng paraan upang manumbalik ang kanilang 
kapayapaan, at ang mapayapang pamumuhay ay lalong 
mabuti." (Qur'an 4:128) 

Ang Allah, Ang Kataas-taasan, ay nagsabi: 

"At kung kayo ay nangangamba na may pagkakahidwa sa 
pagitan nila (mag-asawa), kayo ay magtalaga ng dalawang 
tagapamagitan (hukom) isa sa pamilya ng lalaki at ang isa 
ay mula sa pamilya ng babae. Kung sila ay kapwa nagnanais 
ngpakikipagkasundo, angAllah angmagpapangyari nito sa 
pagitan nila. Katotohanan angAllah ayganap na maalam at 
nakakatalos ng lahat ng bagay." (Qur'an 4:35) 

Isa sa pinakalikas at makatuwirang paraan upang panatilihin 
ang matagumpay na pag-iisang dibdib ay ibigay ang 
pamamahala sa lalaki ang diborsyo at hindi sa babae. Dahil ang 
lalaki ang may tungkulin pananalapi at nag-iingat sa asawa, sa 
pamamahay at pamilya, at siya ang may ganap na 
pangangalaga ng kanilang kapakanan. Samakatuwid, nararapat 
niyang (lalaki) pag-isipang lubos ang mga pangyayari, ang 
malubhang kahihinatnan, at ang malaking kawalan ng 
pananalapi at ang mahapding pagdaramdam dahil sa diborsyo. 
Ang lalaki ay hindi na makukuha pang muli ang doteng 
ginastos niya sa kasal, at siya ay magbibigay ng sustento at 
pangtustos sa kanyang mga anak. Karagdagan pa rito, 
panibagong gastusin ulit sa bagong pakikipag-isang dibdib. 
Samakatuwid, ang pagsasaalang-alang sa lahat, hindi siya 
kadaka-dakang magpapasiya dahil sa kanyang galit, pabago- 
bago o dala ng bugso ng damdamin. 


M IslamLand 

Ang lalaki ay mayroong higit na kakayahan - kahit papaano 
sa pagpapaliwanag - sa pagpigil sa bugso ng kanyang 
damdamin at mga pansariling reaksiyon kung nababahala sa 
mga maliit na usapin sa buhay, lalong-lalo na sa mga pagtatalo 
nilang mag-asawa. Ang diborsyo ay hindi nararapat maging 
mabilis na katugunan dahil sa kaunting paghihirap, di- 
pagkakaunawaan, o pagkakaiba ng mga pananaw, bagama't ito 
ay maaaring huling pamamaraan at huling kasagutan kapagka 
ang buhay ay naging mapanganib sa mga suliranin at dina 
makayanan, kung saan ang magkabilang panig ay may takot na 
di matupad ang mga hangganang itinalaga ng Dakilang Allah at 
ng kanyang Sugo tungkol sa kagalang-galang na kaasalan para 
sa isat-isa. 

Sa batas ng Islam ang babae ay pinahihintulutan para humingi 
ng diborsiyo sa asawa kung inaabuso siya sa kanyang 
pangangatawan, sa pananalita, at sa lipunan. Siya rin ay may 
karapatang ipawalang bisa ang kanilang kasal kung ang asawa 
(lalaki) ay baog at hindi siya napapaligaya nito, at sa anumang 
kadahilanan ay tumatangging makipag-niig sa kanya upang 
magampanan ang pangangailan ng ayon sa batas (ng 
pakikipag-isang dibdib), o nagkaroon ng karamdaman ng wala 
nang lunas pagkatapos ng kasal, o nagkaroon ng ibang uri ng 
sakit sa babae, karamdamang hindi na magka-anak at 
nakakahawa na maaaring magbigay pinsala sa kanya, o kahit 
nawalan lamang ng pagnanais manatili sa piling ng lalaki. Ang 
babae ay binibigyan ng karapatan para humingi ng diborsiyo sa 
anumang dahilan kung ninanais niya, batay sa mga pantas na 
Muslim, sa kondisyon na ito ay napagkasunduan bago sila 
ikinasal, at ang lalaki ay sumang-ayon dito. Samakatuwid, 
nakita natin na ang babae ay nabigyan ng karapatan upang 
hilingin ang pakikipag-hiwalay mula sa asawa ayon sa 
lehitimong mga dahilan sa maraming mga pagkakataon, 
katulad ng karapatan ng lalaki sa paghiling ng diborsyo. Kung 


\r' IslamLand 

ang babae ay umabot na sa sukdulan ang pagkapoot niya sa 
kanyang asawa, nararamdaman na ang pamumuhay ay di na 
makakayanan, sa pagkakataong iyon mayroong siyang 
karapatang makipaghiwalay. Ang diborsyo na ito ay tinatawag 
na pagpapa-walang bisa, o "Khul'a", kung saan ang babae ay 
magbigay ng bayad-pinsala sa pagbabalik ng dote o iyong ibang 
mga ari-arian. Ang maalam na Muslim na hukom ay pag- 
aaralang mabuti kung hindi papayag ang lalaki sa kagustuhan 
ng babae at kung ang hiling ay napatunayang makatarungan at 
totoo, ang hukom ay magbababa ng hatol sa panig ng babae. 


\I$lamLand 


Ang Karapatan ng Babae sa Pamana 

Ang Dakilang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur'an: 

"Ang Allah ay nag-uutos sa inyo tungkol sa inyong mga 
anak (sa mamanahin); sa mga lalaki, angkanyang bahagi ay 
katumbas ng sa dalawang babae..." (Qur’an 4:11) 

Ang mga hindi nakakaunawa sa Islam ay nagsasabi na ang 
Islam ay hindi makatarungan sa babae kung nauukol sa 
pamana. 

Sila ay tumututol na di makaturangan kung bigyan ang 
lalaki ng kasing dami ng bahagi ng dalawang babae kahit na 
sila'y mga anak sa parehong mga magulang. Ang Dakilang 
Allah ay nagbigay sa Banal na Qur’an at sa Sunnah ng ganap at 
kompletong pamamaraan tungkol sa pamana ng mga babae, at 
kung ang isang estudyanteng hindi kumikiling ay mag-iisip ng 
seryoso sa mga detalye, matutuklasan niya ang kamalian ng 
pagtutol. 

Sa umpisa palang, ang Dakilang Allah ay nagpasiya na sa 
lahat ng bahagi ng mga kamag-anak na may kaugnayan sa 
namatay. Ang Allah, ang Pinakamaalam ay nagsabi: 

"Mayroong bahagi para sa mga lalaki at bahagi para sa mga 
babae mula sa naiwan ng mga magulang at doon sa mga 
malalapit na kamag-anakan, kahit na ang ari-arian ay 
maliit o malaki, ito ay nakalaan na bahagi." (Quran 4:7) 

Ang Dakilang Allah ay naglahad ng tatlong pamamaraan sa 
pamana ng mga kababaihan, ito ay ang mga sumusunod: 


120 


IslamLand 

a. Ang babae ay dapat magkaroon ng katumbas na bahagi 
katulad ng sa lalaki. 

b. Ang babae ay maaaring magkaroon ng kapantay na 
bahagi katulad ng sa lalaki, o kaya ay kakaunting 
bahagya. 

c. Ang babae ay magkakaroon ng bahagi ng kalahating 
bahagi ng sa lalaki. 

Ang ibig sabihin nito na ang pinakamababang bahagi ng 
babae ay kalahati at kung isaalang-alang na ang babae ay 
walang patuloy na tungkulin sa pananalapi para sa mga bata, 
kapatid na babae, asawa o para sa ina, at ang mga tungkuling 
ito ay palaging nasa pamamahala ng mga lalaking may pamilya, 
tunay ngang ito ay kagandahang loob (para sa babae). 

At sa mga interesadong malaman ang mga karagdagan 
detalye sa bagay na ito ay hinihikayat na basahin ang aklat na 
tanging sangay ng karunungan sa Islam na tinatawag na, 'Ang 
Siyensiya Tungkol sa Pamana at angPaghati-hati ngmgaAri- 
arian', na may kaugnayan sa ibat-ibang paraan sa paghati-hati 
ng pamana, ang tamang paghati-hati ng mga kamag-anak batay 
sa Qur'an at Sunnah. Bago magbigay ng paghusga tungkol sa 
’di-makatarungang pagtrato ng Islam sa mga babae sa punto ng 
pamana', kailangan pag-aralan munang mabuti ang paksang ito. 

Ang kaibahan sa ibang lipunan, ang Batas ng Islam ay 
nagtakda ng mga alituntunin at mga pamamalakad tungkol sa 
lahat ng mga gawain ng isang lalaki, mula sa malaki hanggang 
sa pinakamaliit, upang makapagbigay ng pagkakaisa sa 
kanilang buhay. Katulad ng isang tao na may tiyak na 
pagtuturo kung papaano mabuhay at gamitin ang salapi sa 
mahabang panahon, ang kanyang kayamanan pagkatapos 
siyang mamatay ay ganoon din ang gagawin. Hindi katulad ng 
ibang panlipunang pamamaraan, ang tao ay maaaring gamitin 
pangkalahatan ang kanyang kayamanan sa kanyang buhay sa 


IslamLand 

kahit na anong paraan naisin niya subali't sa kanyang kalooban 
ay may hangganan na sumasang-ayon sa Batas ng Islam. Sa 
kanyang kagustuhan, maibibigay lamang niya ang 1/3 ng 
kanyang kayamanan kung kanino niya gusto, at ang lahat ay 
ipamamahagi batay sa nakasulat sa batas ng pamana mula sa 
Qur'an. 

Sa kilalang tradisyon, ang kasamahan ng Propeta (it) na si 
Sa'ad ibn Abi Waqqas (v®) nang siya ay nagkasakit, siya ay 
nakiusap (dahil siya ay mayaman at mayroong lang nag-iisang 
anak na babae) kung maaari niyang ipamigay ang karamihan ng 
kaniyang yaman sa kawanggawa, o ang kalahati nito. Ang 
Sugo ng Allah (i§) ay nagbawal sa kanya at pinayagan siya na 
magbigay lamang ng ikatlong bahagi at nagsabi 

"Ang ikatlong bahagi ay marami na, mas mabuting iiwanan 
mo ang iyong mga tagapagmana na masagana kaysa iiwanan 
mo silang nangangailangan at namamalimos mula sa mga 
tao. Hindi mo na kailangang gumastos at hanapin ang 
pagpapala ngAllah ngunit makakatanggap ka nggantimpala 
para sa mga ginastos mo, kahitna ang isang subo ng pagkain 
na iyong isusubo sa bibig ng iyong asawa." (Iniulat nina 
Bukhari, Muslim atbp.) 

Ang mahalagang punto na dapat pansinin sa maraming 
lipunan, ay ang batas na gawa ng tao sa pamana ay nasa 
kagustuhan ng makapangyarihang tao; ang magbigay o hindi, 
na kagustuhan ng isa, kahit na hindi makatarungan. Higit pa 
rito, sa ganitong lipunan malimit na walang batas na nag-uutos 
sa lalaki sa tungkuling pananalapi at magpaginhawa sa mga 
babae mula dito. Sa kabilang dako, batay sa Islam, kailangan 
ang lalaki ang siyang mangangalaga sa buong 
pangangailangang pananalapi ng babaeng umaasa sa pamilya 
hanggang sila ay makapag-asawa. Magmula sa pag-aasawa ng 
babae, ang kanyang pananalaping kinakailangan ay 


122 


s £ IslamLand 

ipagkakaloob na ng kanyang asawa. Pagkaraang mamatay ang 
lalaki, ang anak o ibang lalaking kamag-anak ay ubligadong 
mangalaga sa nabiyuda. 

Samakatuwid, ang paghingi ng 'magkatulad', 'makatarungan' 
at 'magkapantay' na bahagi ng pamana para sa lalaki at babaeng 
Muslim na hindi magkatulad ang tungkulin at pananagutan, 
hindi ito makatarungan at makatuwiran. Kaya tangi lamang na 
makatarungang bigyan ng higit na pagtangi ang lalaking 
tagpagmana, ayon sa kanyang pananalaping pananagutan, 
kaysa sa babaeng tagapagmana mula sa ama, ina o kahit kanino. 
Isaalang-alang ang lahat ng ito, ang katotohanan sa batas ng 
Islam, ang babae ay may karapatan na kalahating bahagi sa 
pamana na tatanggapin ng lalaki, at kung minsan 
magkaparehong bahagi, ay tunay na makatuwiran, 
makatarungan, at mapagkawanggawa. 

Si Ginoong Gustave Le Bon ay nagsabi sa kanyang aklat na 
'Arab Civilization': 

"Ang mga alituntunin ng pamana na itinakda ng Qur'an ay 
labis na natutugunan ang pagiging makatarungan at 
pagkapantay-pantay. Ang taong makababasa sa Qur'an 
tungkol sa pamana ay mauunawaan niyang ito ay napakabuti 
at napakainam. Masasabi ko rin na ang mga alituntuning ito 
ay mabisa sa punto ng pagiging tuntunin at pangkalahatang 
batas. Pinaghambing ko ang 'British', 'Preneh’at ang batas ng 
Islam tungkol dito sa pamana at napag-alaman ko na ang 
Islam ay nagkakaloob sa mga asawa ng mga Muslim ng 
makatarungangpamana na hindi matatagpuan sa batas ngmga 
taga Kanluran (na nag-aakala na malupit at hindi 
pinakikitunguan ng pantay ang mga asawa ng mga Muslim)" 

Ayon pa rin sa Islam, ang mga lalaki sa pamilya ang babalikat 
sa lahat ng gastusin na bunga ng pagbayad sa "Diyah" (Blood 


s£ islamLand 

Money), at ito ay isa pang natatanging paksa na ating 
tatalakayin sa ngayon. 


Ang Diyah (Pagbabayad ng Salapi sa Napatay) 


124 


M IslamLand 

Ang Islam ay nagtakda na ang diyah na dapat bayaran sa 
namatay na babae ay kalahati sa ibabayad sa namatay na lalaki. 
Ito ay pinapangyari lamang kung ang namatay na babaing 
Muslim ay namatay sa aksidente o hindi sinasadya, at hindi 
dahil sa pangunahing krimen (Capital Crime). 

Tungkol sa pagpatay, na nangangailangan ng pangunahing 
kaparusahan (Capital Punishment), kapwa lalaki at babae ay 
pantay sa batas ng Islam. Sa kasong pagpatay ng hindi 
sinasadya na kung saan and diyah na babayaran sa 
tagapagmana ng babaeng namatay ay kalahati lamang sa diyah 
na ibabayad sa tagapagmana ng lalaking namatay, ay sa 
dahilang ang pinsalang idinulot nito sa pamilya ng namatay na 
lalaki ay mas malaking pagkawala sa pananalapi. Ang pamilya 
ay nawalan ng tagapagtustos (breadwinner) na siyang 
ipinaliwanag namin sa itaas na siyang may pananagutan sa 
pananalapi para sa buong pamilya. 

Hindi maipagkakaila na mahapdi ang pagkawala ng buhay, 
subali't sa pagkawala ng tagapaghanap-buhay ng buong 
pamilya dahil sa pagpanaw ng taong namamahala sa 
pananalapi ay mas mahalaga kaysa sa pagkawala ng kaanak na 
babae. Halimbawa kung ang miyembro ng pamilya, na ang ina 
ay namatay sa aksidente, ang pinakamahalagang bagay na 
naaalaala nila ay ang bagay na pagmamahal, pangangalaga, at 
pagmamalasakit na hindi kayang ibigay ng ama, subali't ang 
katayuang pananalapi ay hindi gaanong naka-apekto sa 
pagkawala ng ina kaysa kung ang ama ang siyang namatay. 
Dapat alalahanin na ang diyah ay hindi halaga o presyo o tunay 
na kabayaran ng taong namatay, nguni't ito lang ay ang 
pinakamababang pagtasa na dapat bayaran sa namatay at 
upang magpabawa sa pinsalang naidulot na kalungkutan at 
paghihirap sa pamilya ng namatay na tao. 


IslamLand 


Ang Pagpapahayag ng mga Kababaihan 


Ang Dakilang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur'an: 


M IslamLand 

"...At kumuha ng dalawang testigo mida sa inyong mga 
kalalakihan, at kung walang dalawang lalaki na maaaring 
maging saksi o testigo, kunggayon, isang lalaki at dalawang 
habae, na inyong sinang-ayunan na sumaksi, upang kung ang 
isa sa kanila (sa dalawang babae) ay nagkamali, ang isa ay 
magpapaalaala sa kanya..." (Qur'an 2:282) 

Ang Dakilang Allah ay nagpaliwanag sa talatang ito upang 
tiyakin na ang karapatan ng iba ay hindi mabale-wala kung 
may saksi na dalawang lalaki, o isang lalaki at dalawang babae. 

May dakilang karunungan ang naipagkaloob sa babae, na 
karaniwan ay napakamaramdamin, magiliw at mapagmahal 
kahit na sa ibang mga kamag-anak ng pamilya. Dahil dito, ang 
babae ay may likas na kakayahan sa pagiging ina, sa 
panganganak, sa pag-aalaga hanggang sa pagpapalaki ng anak 
atbp. Batay sa pagkamaramdamin na katangian ng mga babae, 
sila ay maaaring mapasunod na lamang sa kanilang damdamin 
at malihis sa katotohanan dahil sa damdaming nasasangkot sa 
usapin. Ang pagmamahal ng babae at ang kanyang pagka- 
mahabagin ay maaaring di mapaglabanan at sabihin ang 
kabaligtaran ng kanyang nasaksihan. Gayun din, ang 
pagbabago sa katawan ng babae dahil sa kanyang pagreregla, 
pagbubuntis, panganganak at pag-aaruga sa mga anak ay mga 
kalagayan na nakakabawas sa kanyang matalas na memorya at 
makakalimot sa mga detalye ng usapin. Samakatuwid, ang 
banal na pag-iingat na pamamaraan ay naitatag upang maalis 
ang anumang pagkukulang sa parte ng babae sa kanyang 
pagpapahayag. Nais naming mabigyan ng punto dito ang isa sa 
pinakamahalagang alituntuning legal at batas ng Islam na 
nagsasaad na hindi nararapat ipagpatuloy ang usapin kung 
may pagdududang lumitaw sa kaso. 

Ang Islam ay nagbigay sa mga kababaihan ng ganap na 
kalayaan sa pananalapi sa terminong pagsasarili at pagpapasiya 


127 


IslamLand 

sa pananalapi at ginawa siyang ganap na pantay ng lalaki 
hinggil sa ganito. Datapwa't, likas na gawain sa buhay ng babae 
ay ang pagpapalaki ng mga anak at sa ganitong pag-aaruga 
kinakailangan ng pamilya na mamalagi sa bahay ang babae ng 
matagal at mahabang panahon kung ihahambing sa mga lalaki, 
kaya't ang kanyang karunungan at karanasan ay 
nahahadlangan ng kanyang mga gawain kung saan siya'y 
nasasangkot sa halos buong buhay niya. 

Isang maling paratang ang pagsabi na, 'ang pagtawag ng 
dalawang babaing mag-testimonya bilang saksi (testigo) ay 
katulad ng isang lalaki sa ibang mga kaso ay isang insulto sa 
katalinuhan ng babae at paninirang puri sa kanyang 
kakayahan.' Sa gayong dahilan ang testimonya ng isang babae 
ay hindi dapat tanggapin sa pribadong pamumuhay ng babae. 
Tinatanggap ng Islam ang isang testimonya ng babae sa 
pagpapatunay ng pagka-birhen niya, sa kanyang panganganak, 
sa pagpapaliwanag ng depekto ng kanyang pagka-babae, at sa 
mga iba pang mga bagay na kailangang masuri ang pribadong 
parte ng babae dahil sa pagtatalo. 

Sa kabilang dako, hindi tinatanggap ng Islam ang isang 
testimonya ng isang lalaki tungkol sa bagay na pananalapi 
katulad sa pagpapautang at pagpapahiram ng pera at sa iba 
pang negosyo, dahil kailangan ang dalawang testimonya. Sa 
mga delikado at seryosong mga usapan, na kung saan ang 
testimonya ng babae ay nararapat lang na maging dalawa, ay 
naitatag upang mapangalagaan at mapatunayan ang mga 
karapatan ng bawa't tao sa lipunan batay sa katapatan at di- 
mapapabulaanang testimonya. 

Pag-ukulan ng pansin na ang testimoniya sa Batas ng Islam ay 
hindi isang karapatan o karangalan, kundi ito ay isang pasanin 
na iniiwasan ng marami at dahil dito ang Allah (iSfe) ay nag-utos 


128 


\IslamLand 

sa mga tao para magbigay ng kanilang testimonya at hindi 
dapat umiwas o magkait nito. Ang Allah (iSi) ay nagsabi: 

"...Ang mga testigo ay di dapat tumanggi kung sila ay 

tawagin para magbigay ng patotoo ..." (Qur'an 2:282) 

Ang pahayag dito ay pangkalahatan para sa lalaki at babae. 
Karamihan sa buong mundo ay nagtatangkang umiwas sa 
pagiging saksi (testigo) sa dahilang totoong may malaking 
pasanin at alalahanin sa ganito. Kinakailangan magpunta sa 
korte, umupo sa upuan ng mga saksi, manumpa at magsabi ng 
buong katotohanan, sasailalim sa pagsisiyasat (eross 
examination) at marami pang ibang kaabalahan. Sa pagiging 
saksi at pagbibigay ng testimonya ay maaari itong magbigay ng 
pasaning pisikal at pananalapi. Samakatuwid, layunin ng Islam 
na alisin ang mga ganitong pasanin sa pagsaksi ng mga 
kababaihan, maliban kung siya ay may kasamang magiging 
saksi din na katulad niya. 

Ang testimoniya ng isang lalaki ay hindi tinatanggap sa mga 
bagay ng pananalapi, sa kadahilanang dapat ay may dalawang 
lalaki na tetestigo upang magpatunay sa karapatang pananalapi 
ng naghahabol, o isang lalaki at dalawang babae. Walang 
sinuman sa ating pagkakaalam, na sabihin itong insulto sa 
katalinuhan ng isang lalaki at laban sa kanyang karapatan. Ito 
ay nagpapatotoo na ang pangangailangan ay para sa kaligtasan 
laban sa mga maling paratang at mga pagkakamali. 

May mga ibang kaso na ang pahayag ng bawa't isa ay pareho. 
Katulad halimbawa, ang testimonya ng babae ay katulad ng 
testimonya ng kanyang asawa kung ang lalaki ay nagparatang 
na ang kanyang asawa ay nakikiapid at wala siyang ebidensiya 
upang patunayan ang kanyang paratang. Ang Allah (M) ay 
nagsabi sa Maluwalhating Qur'an: 

"At sa mga nagparatang sa kanilang mga asawa, na wala 

silang saksi (testigo) kundi ang kanilang sarili, kailangang 


s£ IslamLand 

sabihin ng nag-testimonya sa kanila ng apat na ulit dapat, 
(halimbawa, sasaksi siyang apat na ulit) na magsasabing, 
'Sa Ngalan Ng Allah, siya ay sumasaksi at nagsasabi ng 
katotohanan.' At ang panlimang testimoniya ay hingin 
niya ang sumpa ng Allah sa kanya kung siya ay nagsasabi 
ng kasinungalingan laban sa kanyang asawa. Ngunit 
maiiwasan niya (babae) ang parusa (ng kamatayan sa 
pagpukol ng bato), kung siya ay manunumpa ng apat na 
ulit ng ganito: 'Sa Ngalan ng Allah, na ang kanyang 
asawa ay nagsisinungaling.' At ang panlimang 
testimoniya ay ang paghingi niya ng sumpa ng Allah sa 
kanya kung ang asawa niya (lalaki) ay nagsasabi ng 
katotohanan." (Qur'an 24:6-9) 


130 


s£ IslamLand 

Ang Paglalakbay ng Babae ng Walang Kasamang 
(Pangunahing Kamag-anak) na Lalaki 

Ang Propeta (it) ay nagsabi: 

"Ang babae ay di dapat maglakbay ng mag-isa na walang 
kasamang lalaki na 'mahram' (pangunahing kamag-anak na 
hindi niya maaaring mapangasawa o pakasalan). Sino mang 
lalaki ay pinagbabawalangpumasok sa bahay ng babae kung 
walang kasamang 'mahram'. May lalaking tumayo at 
tinanong ang Propeta ng Allah tj@: "O Sugo ng Allah! Ang 
asawa ko ay mag-Hajj (pagdalaw saMakkah), habanggusto 
kong lumahok sa digmaan, ano ang gagawin ko?" Ang 
Propeta ng Allah (0) ay nagsabi: “Samahan mo ang iyong 
asawa (sa pagdalaw sa Makkah para sa Hajj)." (Iniulat ni 
Bukhari) 


Ang layunin ng alituntuning ito ng Islam ay upang maging 
malaya mula sa kasamaan at panggugulo, sa gayon para 
mapanatili at mapangalagaan ang kanyang karangalang 
karapatan. Ang paglalakbay ay may kagyat na paghihirap at 
mga panganib at dahil ang katawan ng mga babae ay likas 
na mahina kaysa sa mga lalaki, bukod dito ay mayroon mga 
kadahilanan, katulad ng pagbubuntis, pagreregla, 
pangangalaga ng bata, o ilang karamdaman, na higit niyang 
kailangan ang tulong at serbisyo. Sa pangkalahatan ang 
babae ay likas ding maramdamin at madali silang madala ng 
kanilang emosyon kaysa sa katotohanan, at sila ay madaling 
mabuyo ng kanyang kapaligiran gaya ng mga walang 
prinsipyong tao at walang damdaming kalalakihan na 
naghahanap ng mabibiktima. 


s£ IslamLand 

Ang Propeta ng Allah (0) ay nagpahiwatig dito sa 
pinakamaliwanag na kasabihan ng sinabi niya sa isang 
lalaking kumakanta na may magandang panlalaking boses 
upang makatulong sa pagiging mabait (at hindi paggalaw) ng 
mga sinasakyan at nakataling mga hayop, katulad ng 
kinagawian ng mga manlalakbay: 

"Umalis kayo ng dahan dahan, 'O Anjashah', ikaw ay 

nagpupumilit sa maselang babasagin." (Bukhari) 

Ang salitang "maselang babasagin" ay naglalarawan sa likas 
na kaselanan at kahinaan ng mga babae na siyang pasahero sa 
karaban, na madaling masira at mabalisa. 


Alam nating lahat na mayroong mapag-imbot na pag-iisip, 
masasama at marahas na kalalakihan na nais magsamantala sa 
kahinahan at sa paglalakbay na pag-iisa ng mga babae. Ang 
mga makasalanang kalalakihan ay maaaring interesado sila sa 
pagnanakaw, pandaraya, pangrarahuyo, o panggagahasa. 
Samakatuwid, ang babae ay nangangailangan ng isang tao na 
tutulong, magliligtas at mangangalaga at upang ibigay ang 
lahat ng tulong na kailangan niya habang siya ay naglalakbay, 
at tutulong sa kanya na masawata ang mga estranghero at ang 
mga taong maaaring mapagsamantala. Ang "mahram" ng isang 
babae sa Islam ay nagbibigay ng kaligtasan at pagsilbihan ng 
may higit na katapatan dahil ito ang likas nilang tungkulin, na 
gagantimpalaan ng Allah (5§). Makikita natin na maraming 
makabagong lipunan ang mayroong katulad na alituntunin 
tungkol sa pagbabantay sa mga babae sa paglalakbay, ngunit 
kadalasan pinapayagan nila ang ibang tao maliban sa 
"mahram" bilang bantay sa babae dahil hindi nila binibigyan ng 
kaibahan ang pagitan ng "mahram" at di-mahram sa kanilang 
mga kultura na nagbubunga ng mga kasaysayang kakilakilabot. 
Samakatuwid, sa ganitong linya ng pangangatuwiran, ang 


132 


\IslamLand 

pagbabawal sa babae na maglakbay mag-isa, at may pag-uutos 
na dapat siyang may kasamang lalaki bilang maging "mahram/' 
ay hindi ito nakakahiyang pagbabawal o insulto sa abilidad ng 
babae, subali't sa katotohanan ito ay pagkakaroon ng 
karangalan na siya ay pinagsisilbihan, pinangangalagaan at 
binigyan ng kasamang lalaki na nakahandang maglingkod una 
para sa kapakanan ng babae kaysa sa pansariling 
pangangailangan. 


M IslamLand 

Ang Karapatan ng Babae para Maghanap-buhay 

Katulad ng nakasaad sa itaas, Ang Dakilang Allah ay nilikha 
ang lahat ng tao sa isang lalaki at babae at binigyan sila ng likas 
na pagmamahal at pag-aalaala sa bawa't isa (sa kanila) upang 
magtulungang bumuo ng pamilya at ugnayan ng mga pamilya. 
Makikita natin sa kalikasan na ang Dakilang Allah ay nagbigay 
sa bawa't uri ng mga lalaki na mas malakas na puwersa at 
pagbabata upang mangibabaw sa ibang larangan at makahanap 
ng panustos na pagkain at kaligtasan ng kanyang kauri, habang 
ang kauring babae ay pinagkalooban ng kompletong bahagi 
para magkaroon na anak para ingatan at palakihin niya. Dahil 
dito, ang babae ay pinagkalooban ng pagmamahal, kabaitan, 
habag, at pagmamalasakit para matupad ang kaniyang 
tungkulin sa kanyang mga anak ng may karangalan. Batay sa 
likas na paghahanda at delegasyon ng tungkulin, at ayon sa 
bukod-tanging katangian ng lalaki at babae, likas na nararapat 
lamang na ang lalaki ay magtrabaho sa labas ng bahay at 
kumita upang sustentuhan ang pamilya at ang babae ay para 
magtrabaho sa loob ng bahay at pangalagaan ang mga bata at 
ang pamilya sa pangkalahatan. 

Pagkaraang matukoy ang pangunahing katotohanan, ang 
batas ng Islam ay hindi inaalisan ng karapatan ang babae para 
maghanap-buhay ng may hangganan para mapangalagaan ang 
kanyang dangal at karangalan. Pinahihintulutan ng Islam ang 
mga babae para mangasiwa sa kanilang pakikipag-kasunduan 
sa hanapbuhay at pananalapi. Ang lahat ng kanyang 
pangangasiwa sa pakikipagkasundo ay makatuwiran at 
makatarungan sa mata ng batas ng Islam. May mga patakarang 
naitatag o kondisyon na kung ito'y nalabag, ang pahintulot na 
ibinigay sa babae na gawin ang kanyang karapatan sa 
paghahanap-buhay ay mawawalan ng saysay. 


134 


\I$lamland 


Angtrabahongmgababaesalabasng bahay ay hindi dapat 
salungat sa mga tungkulin at mga pananagutan para sa 
kanyang asawa at mga anak. Ang kanyang trabaho ay dapat sa 
grupo na kasama ang mga babae at malayo sa pakikisalamuha 
sa mga lalaki na kung saan mayroong pagdadaiti na maaaring 
magkaroon ng pambabastos at pang-aabuso na hindi 
pinapayagan. Ang Sugo ng Allah (H) ay nagsabi: 

"Ang lalaking hindi hiwalay (kasama) sa babae, si Satanas 
ang siyangpangatlong kasama nila." (Iniulat ni Tirmidhi at 
pinatotohanan) 

At sa ibang salaysay, ang Sugo ng Allah ($|) ay nagsabi: 

"Ang lalaki ay hindi dapat kasama ng babae, maliban kung 
siya ay may mahram." (malapit na kamag-anak)." 

At sa ibang tradisyon, 

Ang isang lalaki ay nagsabi: "O Sugo ng Allah, ang asawa 
ko ay sumama sa Pilgrimahe (pag-Hajj) at ako ay 
naitalaga para sa pang-Militar na kampanya." Siya (m) 
ay nagsabi: "Humayo ka at mag-Hajj ka na kasama ng 
iyong asawa." (Iniulat nina Bukhari, Muslim atbp.) 

Si Ginang Lady Cook, isang bantog na manunulat sa Ingles, 
ay nagsabi sa kanyang aklat na, 'New Eeho': 

"Ang mga kalalakihan ay minamabuti (at pinipili) ang mga 
lugar na magkasama ang lalaki at babae. Magkagayon, ang 
mga babae ay maakit sa mga bagay na nagbibigay gulo sa 
kanilang katutubong makataong pag-uugali. Kung ang lugar 
ng pagsasama ng babae at lalaki ay mas malawak, mas 
maraming batang anak sa labas na lilitaw sa lipunan. Ito ang 
pinakamalaking kapahamakan..." 


s£ IslamLand 

Sa aklat na, 'International Peaee and Islam', ng yumaong si 
Ginoong Sayed Qutub ay nagsabi: 

“Karapatan ng bawa't lalaki at babae na magkaroon ng 
kasiyahan sa kanilang pagsasama. Kahit sino sa kanila ay 
hindi dapat mahulog sa tukso sa iba na maaaring sumaklaw 
sa damdamin, katawan ang pagkalimot, o kaya'y 
makaladkad ito sa buong pagkakasala at matangay sa 
malaswang kabulukan. Ang ganitong gawain ay tunay na 
makakasira sa kanilang maganda at banal na samahan. Sa 
katunyan mawawalan ng tiwala ang bawa't isa sa kanila. 
Ang pagkalimot na bunga ng pagkaladkad ng kabutihang- 
asal ay dahil sa 'eo-ed’ na lugar (pagsasama ng babae at 
lalaki sa isang lugar) na nakikitang dumarami sa araw- 
araw. Dahil sa ang mga babae ay malayang naglalakad na 
nagsusuot ng ibat-ibang klase ng damit na nakakabighani, 
maiikling pantalon, kaakit-akit ang mga damit na hindi 
natatakpan mabuti ang kanilang buong katawan, kung 
hindi talaga nagpapakita ng kanilang kagandahan. Ang mga 
taong may masasamang pag-iisip, at ang mga may 
mababang kaalamang moral at mga mahihinang 
pananampalataya ay maaaring matukso at mang-abuso sa 
mga babae at pagsamantalahan ang kanilang kapurihan. 
Kahit anong sabihin pa ng mga tao sa mga lugar na 'eo-ed', 
na nagpapalambot sa puso at pag-iisip ng tao, ito pa rin ay 
tunay na banta at panganib para sa kabutihang-asal at 
moralidad sa lipunan. Kahit ano ang kanilang pahayag sa 
'eo-ed' na ang sabi ay nagkakaloob sa parehong kasarian 
(lalaki at babae) ng kinakailangang karanasan na kailangan 
sa pagpapatibay may-asawa, ito ay hindi totoo at ito'y 
walang kabuluhan. Maraming ikinakasal na hindi 
nagtatagumpay at nauuwi sa paghihiwalay o nawawasak 
na pamilya kahit na dati nang magkakilala nang lubos 
noong hindi pa mag-asawa sa isa’t-isa. Maraming 


136 


\I$lamland 

nagsasamang hindi kinasal sa lipunan na naniniwala sa 'co- 
ed' bilang daan ng buhay. Ang porsiyento ng mga 
nagbubuntis na nasa mataas na paaralan pa lamang bilang 
bunga ng mapanlinlang na 'eo-ed' sa lipunan ay umabot ng 
48% sa isang paaralan sa Amerika. Ang bilang ng mga 
nasirang tahanan na nagmula sa tinatawag na 'malayang 
pumili at magmahal' ay mabilis na tumaas ang porsiyento 
sa pagitan ng taong 1890 at 1948: 1890= 6%, 1900 = 10%, 
1914 = 14%, 1930 = 14%, 1940 = 20%, 1946 = 30% at noong 
1948 = 40%, at hanggang ngayon ay patuloy paring 
tumataas." 

Ang trabaho at ang pinagtatrabauhan ng babae sa labas ng 
kanyang pamamahay, ay unang-una, ay dapat makatarungang 
trabaho na alinsunod sa kanyang pagkababae. Ang babae 
halimbawa ay hindi dapat masangkot sa mabigat na pang- 
industriyang trabaho, aktuwal na pakikipaglaban sa militar, at 
iba pang trabahong nararapat lamang sa lalaki. 

Ang maaaring maitanong dito ay: Unang-una, bakit ang babae 
ay nagtatrabaho? Kung ang babae ay nagtatrabaho para sa 
kanyang ikabubuhay, ang Islam ay tutulong dito sa 
pamamagitan ng pag-uubliga sa ama na pangalagaan ang 
buong pangangailangan at pananagutan sa pananalapi ng 
pamilya. Sa gayon, ang babae, mula sa kanyang pagsilang 
hanggang sa kanyang kamatayan, sa buong panuntunan ng 
kanyang buhay ay hindi siya kailangan magtrabaho, subali't 
ang kanyang ubligasyon ay upang harapin niyang lubusan ang 
kanyang pinakamalaking layunin at tungkulin sa pag-iingat ng 
pamamahay at tagapangalaga at pagpapalaki ng mga anak. Ang 
marangal na misyong ito ay sadyang kailangan ng matinding 
pagsisikap at pagsasakripisyo at ito ang may pinakamataas na 
uri ng katayuan. 


137 


s£ IslamLand 

Ang bantog na pantas na Ingles na si Ginoong Samuel Smiles, 
isa sa mga nagtatag ng, ’English Renaissanee' ay nagsabi: 

"Angpamamalakad na nangangailangan sa mga kababaihan 
para magtrabaho sa mga pabrika atsa mga lugarnglndustriya, 
kahit na anong pambansang yaman ang maidulot ay 
nakakasira ng pamilya. Sa katunayan, sinalakay nito ang 
pinakasaligang balangkas at pundasyon ng pamamahay at 
sinira ang pinakamahalagang haligi ng pamilya. Ito ay 
pumutol at naminsala sa magandang ugnayan sa lipunan. 
Nawawalan ng panahon ang babae sa kanyang asawa at 
inaalisan ng karapatan angmga anak sa tamangpag-aalaga at 
pagmamahal ng ina, na naging dahilan sa pagbaba ng 
kahalagaan at kabutihan ng mga kababaihan. Ang 
pinakamagandang dapatna trabaho ngmga babae ay angmag- 
alaga nang mainam at mabuti sa pamilya. Ang higit na 
kailangang dapat gawin ay ang pangalagaan ang 
responsibilidad sa buhay, pantahanang pangangailangan atsa 
mga iba pang gawaing bahay. Gaya ng nasabi sa itaas, ang 
pamamasukan ng babae ang siyang nag-alis sa lahat ng 
pananagutan na nagpabago sa kapaligiran at pangyayari sa 
loob ng pamamahay. Ganun di naman ang mga anak ay 
kalimitanghindi naaasikaso at lumalakingwalangnalalaman. 
Ang pagtitinginan at pagmamahalan ng mag-asawa ay unti- 
unting nawawala. Ang babae ay hindi na katulad ng dating 
hinahanap-hanap, hinahangaan, pinupuri at minamahal ng 
asawa, dahil lagi na lang siyang kasama sa trabaho na pareho 
ang kanilang ginagawa. Ang babae ay napapasa-ilalim sa 
maraming impluwensiya at paghihirap na nagpapabago sa 
kanyang mentalidad at pag-iisip na kung saan naitatatag ang 
pag-aasal at kabutihan. 

Sa katunayan, ang unang Ginang ng South Africa na 
tumawag sa mga kababaihan sa pagbabalik nila sa pamamahay 
ay nagsabi: 


s £ IslamLand 

"Ang likas na lngar para sa mga babae ay ang kanilang 
tahanan. Ang pinakamahalagang tungkulin atpananagutan ng 
babae ay angpangalagaan ang kanyang asawa at lingapin ang 
pangangailangan ng kanyang mga anak." 

Nasabi rin niya sa kanyang talumpati sa 'Women Conference' 
sa Kabisera ng South Africa: 

'Ang pangunahing tungkulin at pananagutan ng babae ay 
ang pangalagaan ang kanyang asawa at lingapin ang mga 
pangangailangan ng kanyang mga anak. Ito ang ating 
tungkulin sa lipunan. Ito ang tungkulin na dapat nating 
ipagmalaki na siyang ugat ng matagumpay na tao at ng 
mabuting henerasyon." 


Ang Paggamit ng Hijab (Pantakip sa Ulo at Mukha) 


Ang paksang ito ay naging mainit na usap-usapan sa mga 
pangkalahatang pamamahayag, lalong-lalo na sa mga ilang 
sekular at makabagong bansa tulad ng Pranses at Turki na 


139 


\r' IslamLand 

humihiling na maging labag sa batas ang pagsuot ng bandana 
sa ulo o belong pantakip sa mukha sa mga pampublikong lugar. 
Hindi na natin pagtutuunan pang pakasaliksikin o himayin ang 
mga paksa, subalit, sa mga naunang tinalakay na paksa sa itaas 
at sa mga ilan pang karagdagang usapin sa ibaba, hahayaan na 
lang natin ang mga mambabasa ang siyang humusga kung ang 
kapi-kapitagang pananamit at ang pagtatakip ng alindog at mga 
palamuti ng kababaihan, na ipinag-uutos sa banal na kasulatan 
ng Islam, ay tanging para sa kanyang dangal at pangangalaga 
lamang o hindi. 

Ang Allah (iSi) ay nagsabi: 

"O Propeta! Sabihin mo sa iyong mga asawa at sa iyong 
mga anak na babae at sa mga sumasampalatayang babae 
na iladlad (nila) sa kanilang sarili ang kanilang panglabas 
na kasuutan (o kaya ay ang mga belo) sa buong katawan. 
Ito ay higit na mabuti na sila ay makilala upang sila ay 
hindi magagambala at mapagsamantalahan. Ang Allah 
ang lagi ng Nagpapatawad, ang Pinakamaawain." 
(Qur'an 33:59) 

Ang talatang ito ay malinaw na nagpahayag ng dahilan na 
ang babae ay pinag-utusang takpan ang sarili ng makilala siya 
bilang kagalang-galang na babaing Muslim, upang maiwasan 
ang mga nakayayamot na tingin at mga titig ng mga 
kalalakihan. Alam nating lahat na ang mapang-akit na 
pananamit ay nag-uudyok sa ilang kalakakihan upang 
magsamantala, at mailantad ang mga kababaihan sa pang- 
aabuso. Maaaring ito ay inihihikayat at inilalako ng ilang mga 
lipunan, subalit hindi ang mga kagalang-galang at 
mananampalatayang mga Muslim. 

Ang Sugo ng Allah (|g) ay nagsabi: 

"AngAllah angsumulatng bahagi ngZina (pangangalunya o 
pakikiapid) na magagawa ng lalaki, at ito ay tiyak na 


s£ IslamLand 

magaganap. Ang Zina ng mata ay ang matiim na 
pagmamasid (sa babae), angZina ngdila ay angpagsasalita, 
ang puso ay nag-aalab at naghahangad, at ang maselang 
bahagi ng katawan ay magpapatunay o tatanggi." (Pag-uulat 
nina Bukhari, Muslim atbp.] 

Ang kaugaliang ito ay tumutukoy na ang ilang mga 
pagkakasala ay magaganap ng mga kalalakihan, at magkagayon 
ang lahat ng mga pamamaraang pagsanggalang ay nararapat na 
mailagay upang mabantayan mula sa sobrang panunukso, na 
naipaliwanag na sa alituntunin ng Islam. Ang ilan sa mga ito ay 
patungkol sa pananamit ng kababaihan tulad ng maluwag na 
pananamit sa katawan, panaklob sa ulo, at naaayon sa mga 
tunay na pagpapaliwanag ng banal na kasulatan ng Qur'an at 
ng Sunnah, ang belong pang-mukha. 

Ang Allah (iStl) ay nagsabi rin: 

"At ipahayag sa mga sumasampalatayang babae na ibaba 
nila ang kanilang paningin at pangalagaan ang kanilang 
maselang bahagi ng kanilang katawan at huwag ilantad 
ang kanilang mga palamuti maliban lamang kung ano ang 
(nararapat na) nakalitaw at iladlad ang kanilang belo 
hanggang sa kanilang dibdib at huwag ilantad ang 
kanilang mga palamuti maliban lamang sa kanilang 
asawa, sa kanilang ama, sa ama ng kanilang asawa, sa 
kanilang mga anak na lalaki, sa kanilang mga kapatid na 
lalaki, sa mga anak na lalaki ng kanilang mga kapatid, sa 
mga anak na lalaki ng kanilang mga kapatid na babae, sa 
kanilang mga kababaihan na ankin ng kanilang kanang 
kamay (kanilang mga alipin), o mga kalalakihang 
katulong na hindi na mapusok at wala ng pagnanasa, o 
ang mga bata na wala pang muwang sa pangkasarian ng 
mga babae. At huwag hayaang ipadyak nila ang kanilang 
mga paa upang malantad ang anumang natatago nilang 


s£ IslamLand 

palamuti. At magbalikloob kayo sa Allah, sa pagsisisi, 
kayong lahat, O mga sumasampalataya upang kayo ay 
magsipagtagumpay." (Qur'an 24:31) 

Ang talatang ito ay nagpapahiwatig sa mga pangkat ng 
mga lalaki bilang "mahram" tulad ng nabanggit sa itaas, at 
itinatalaga na ang kalalakihan at kababaihan ay nararapat na 
ibaba ang kanilang mga paningin bilang kapita-pitagan, na 
siyang pinakamabuting pananggalang mula sa mga likas na 
tukso at mga lumalabas na nakakaakit sa pagitan ng 
dalawang kasarian. 

Ang Allah (jfe) ay nagsabi, nagpapahiwatig sa mga 
nakakaakit na pamamaraan ng mga kababaihan noong bago 
dumating ang Islam ay nakasanayanan na ang pag-uugaling 
ito, at tinatawagan ang mga mananampalataya sa nararapat 
na pag-uugali at pagsisisi: 

"At kayo ay manatili sa inyong tahanan, at huwag 
maglantad ng mga sarili katulad noong panahon ng 
kamangmangan, at magsipag-alay kayo ng takdang 
pagdarasal (Salah), at magbigay ng katungkulang 
kawanggawa (Zakah), at tumalima sa Allah at sa 
Kanyang Sugo. Hinahangad lamang ng Allah na mawala 
ang dumi (kasalanan) sa inyong pagkatao, O kayong mga 
kapamilya ng Propeta, at gawing kayong dalisay at 
walang bahid-dungis. At inyong alalahanin (O kayong 
mga kapamilya ng Propeta), ang mga Talata ng Qur'an na 
dinadalit sa inyong mga tahanan at ang Hikma 
(Karunungan - katulad ng sa Sunnah o pamamaraan ng 
Propeta). Tunay, ang Allah ang Ganap na Mapitagan, at 
Lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Katiyakan, ang 
mga kalalakihan at kababaihang Muslim, ang mga 
sumasampalatayang lalaki at mga babae, ang mga 
masunuring lalaki at mga babae, ang mga matiyagang 


142 


M IslamLand 

lalaki at mga babae, ang mga mapagkumbabang lalaki at 
mga babae, ang mga mapagkawanggawang lalaki at mga 
babae, ang mga mapag-ayunong lalaki at mga babae, ang 
mga malilinis o dalisay (nangangalaga sa kanilang 
maselang bahagi ng katawan) na lalaki at mga babae, at 
ang mga lalaki at mga babae na lagi nang nag-aalaala sa 
Allah sa pamamagitan ng kanilang mga dila at puso; Ang 
Allah ay naghanda sa kanila ng pagpapatawad at 
malaking gantimpala (ang Paraiso). Hindi nararapat sa 
isang mananampalatayang lalaki o babae, na kung ang 
isang bagay ay napagpasiyahan na ng Allah at ng 
Kanyang Sugo, na magkaroon pa sila ng anumang 
pamimilian tungkol sa kanilang pasya. At sinuman ang 
sumuway sa Allah at sa Kanyang Sugo, katunayang siya 
ay napaligaw sa maliwanag na kamalian." (Qur'an 33:33- 
36) 

Makikita natin sa mga alituntunin ng Islam tungkol dito, 
bagaman kahalintulad ng mga ibang kultura kung saan ang 
kapita-pitagang pananamit at ang kaugalian ay isinasaalang- 
alang, ngunit kakaiba ang pinakamataas na pamantayan ng 
kadalisayan na pagkakakilanlan sa mga Muslim, sa 
pagkamakatarungan, at sa kagandahang asal. Ang Islam ay 
nangangalaga at nag-iingat sa bawat tao at ng lipunan mula 
sa hindi magandang pagkakataon at hindi kinakailangang 
pakikisalamuha sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan 
na maaari ng magpakasal at sila ay natutulak sa mga likas na 
tukso. Ang Sugo ng Allah ang nagsabi sa makatotohanang 
kaugalian. 

"Katunayan sa bawat relihiyon ay mayroong katangian, at 
ang katangian sa Islam ay Hayaa (mapitagan, mayumi, 
mabini)." (Pag-uulat ni Ibn Majah at pinatotohanan) 


M IslamLand 


Ang Huling Pananalita 

Ang Islam ay walang hanggang banal na Mensahe ng Allah, 
Ang Makapangyarihan, ang Kataas-taasan, sa lahat ng tao na 
dala ng Huling Propeta at Sugo ng Allah ($|). Ang ilan ay 
naniwala sa Mensahe ng Islam at sinunod ito, samantalang 
ang iba naman ay hindi naniwala at hindi sumunod dito. 
Ang Allah (j@) ay nagpahayag na ang tao ay marangal at 


144 


IslamLand 

dakila nang higit kaysa sa ibang nilikha ng Allah (iSfe). Ang 
Allah (iSi) ay nagsabi sa Banal na Qur'an: 

"At tunay na Aming pinarangalan ang mga anak ni Adan 
at Aming dinala sa lupain at karagatan, at ipinagkaloob 
sa kanila angmga mabubuting bagay at Aming pinili nang 
higit sa ibang nilikha." (Qur’an 17:70) 

Ang Allah (iSi) ay nagpahayag din ng isang dakilang 
prinsipyo: na ang lahat ng tao ay nilikha ng pantay-pantay sa 
kanilang orihinal na pagkalikha. Sinabi Niya (iii) sa Banal na 
Qur'an: 

"O Sangkatauhan! Maging masunurin sa inyong 
Panginoon, na Siyang lumikha sa inyo mula sa iisang tao 
(Adan), at mula sa kanya (Adan), ay nilikha Niya ang 
kanyang asawa (Eba), at mula sa kanilang dalawa nilikha 
Niya ang maraming mga lalaki at babae; matakot sa Allah 
na kung kanino ninyo hinihingi ang inyong karapatan sa 
isa't isa, at (huwag putulin ang ugnayan) ng sinapunpunan 
(i.e. kamag-anakan). Katiyakan, ang Allah ay lagi nang 
nakamasid sa inyo." (Qur’an 4:1) 

Batay sa naunang prinsipyo, lahat ng mga lalaki at babae 
ay pantay-pantay sa larangan ng makataong katangian. sa 
mga tungkulin at mga pananagutan. Lahat ng mga lalaki at 
babae ay nalikhang pantay-pantay sa mata ng Allah (iSi). 
Ang kanilang kaibahan sa lahi, lenguahe, pamumuhay at 
heograpiya at iba pa ay walang relasyon sa pagtaas at 
pagbaba ng kanilang dangal. Ang tunay na pagkakaiba sa 
kanila ay ayon sa pagkilala sa Allah (M), at sa pagganap at 
pagsasakatuparan sa kanilang pamumuhay ng Islam, ang 
ipinahayag na relihiyon ng Allah (iJfe), at sa kanilang 
pagsasagawa at pagpapairal ng mga prinsipyo sa kanilang 


IslamLand 

buhay sa pang araw-araw. Ang Allah (5i) ay nagsabi sa 
Banal na Qur'an: 

"O Sangkatauhan! Nilikha Namin kayo mula sa isang 
lalaki at babae at ginawa kayong mga bansa at tribo 
upang inyong makilala ang bawa't isa. Katotohanan, ang 
pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Allah ay yaong 
(mananampalataya na may takot sa Allah) may Taqwa 
(mabuti at masunurin sa lahat ng Kautusan ng Allah at ng 
Kanyang Sugo). Tunay! Ang Allah ay Ganap na Maalam, 
Ang Nakababatid (ng lahat ng bagay)." (Qur’an 49:13) 

Samakatuwid, ang tunay na may dangal ng kahit sinong 
tao sa paningin ng Allah ay hindi batay sa kulay, 
panlipunang katayuan, kasarian, lahi, lakas, kalusugan, 
karangalan o kayamanan. Ang tanging sukatan ng 
pagkakaiba sa paningin ng Allah ay batay sa kabanalan at 
pagsasagawa ng mabuting mga gawa. 

Katulad ng iniulat ng Propeta ng Allah (A) na nagsabing: 

"O Sangkatauhan, ang inyong Panginoon ay isa at ang 
inyong ama ay isa. Walang Arabo na nakakahigit sa 
isang hindi Arabo, o ang hindi Arabo ay nakakahigit sa 
isang Arabo, o ang taong pula ay nakakahigit sa isang 
itim, o ang taong itim ay nakakahigit sa pula, maliban sa 
pagkakaroon ng kabanalan." (Ahmad at napatotohanan) 
Ang mga aral sa Islam ay nag-aalis ng lahat ng 
pagkakaibang namamagitan sa mga tao, at inilalagay nito sa 
magkapantay na kalagayan. Isa sa mga makabuluhang turo 
ng Islam ay kadalasang hindi mauunawaan, inaabuso o 
walang sapat na paliwanag ay yaong ang "Babae ay pantay 
sa lalaki sa lahat ng bagay maliban kung may maliwanag at 
natatanging kadahilanan." Ang pagkapantay-pantay at 
paghihiwalay ay siyang paksa sa aklat na ito, at aming 


146 


IslamLand 

tinangkang ipaliwanag ang mga di-pagkakaunawaan tungkol 
sa katotohanan sa mga babae sa Islam. 

Ang Allah (i)%) ay nagsabi sa Banal na Qur'an: 

"Ang mga mananampalataya, mga lalaki at babae, ay mga 
magkatulong, magkasama, magkaibigan at tagapangalaga 
sa isa't isa; Sila ay nag-aanyaya sa kabutihan (sa mga 
tao) at nagbabawal (sa tao) mula sa lahat ng kasamaan at 
sila ay nag-aalay ng mataimtim na pagdarasal at 
gumugugol sa kawanggawa (Zakah) at sumusunod sa 
Allah at sa Kanyang Sugo. Ang Allah ay magkakaloob ng 
habag sa kanila. Katiyakan, ang Allah ay Ganap na 
Makapangyarihan, ang Ganap na Maalam." (Qur’an 9:71) 

Ang Allah (iSfe) ay nagsabi sa Banal na Qur'an: 

" Kaya't tinanggap ng kanilang Panginoon (ang kanilang 
dalangin at pinakinggan), 'Hindi Ko hahayaang mawalang 
kabuluhan ang gawain ng sinuman sa inyo, maging lalaki 
o babae. Kayo ay nabibilang sa isa't isa...’" (Qur’an 
3:195) 

Ang Allah (iSi) ay nagsabi sa Banal na Qur'an: 

"Mayroong (nakalaang) bahagi para sa kalalakihan at 
(nakalaang) bahagi para sa kababaihan mula sa iniwan ng 
kanilang mga magulang at mga malalapit na kamag-anak, 
maging ang ari-ariang ito ay maliit o malaki, isang 
makatarungang bahagi." (Qur’an 4:7) 

Batay sa paliwanag ng buong aklat na ito, ang mambabasa 
ay mapapanatag ang kalooban at maaari niyang sabihin na 
ang mga babae ay hindi nagkaroon at hindi magtatamasa ng 
ganap na karapatan, likas na kalayaan at ganap na 
pansariling karapatan maliban sa ilalim at pangangalaga ng 
banal at makatarungang batas ng Islam. Itinatag ng Islam ang 
mga pangunahing karapatan ng mga babae, at itinakda ang 


147 


\I$lamland 

mga tungkulin na kailangan niyang mapanatili, tuparin at 
gampanan. Ang lahat ng ito ay bunga ng isang katotohanan 
na ang Islam ay Banal na Relihiyon na taliwas sa ibang 
relihiyong gawa lamang ng tao. Ito ay para sa Sangkatauhan, 
lalaki man o babae, mayaman o mahirap, hari o magbubukid, 
malusog o may kapansanan, malakas o mahina, puti o itim, 
pula o dilaw. Lahat sila ay pantay sa paningin ng Dakilang 
Allah. Nalalaman ng Tagapaglikha, ang Allah, kung ano ang 
ikabubuti at ikauunlad ng Kanyang mga nilikha dito sa 
mundo at maging sa kabilang buhay. 

Ako ay nakikiusap sa mga mambabasa na huwag hatulan 
ang Islam batay sa mga nakikita o napapansing pag-uugali o 
pagkilos at masamang kaasalan ng mga ilang Muslim. Sa 
katunayan, may mga tao na ginagamit ang Islam 
(nagkukunwaring mga Muslim) upang takpan ang kanilang 
masasama at nakakahiyang mga gawain. Katulad ng mga 
taong nagsasabing sila ay Muslim na nagpapahayag ng 
Shahada, (ang pagsaksi na 'Walang diyos na karapatdapat 
sambahin maliban sa Allah lamang, at si Muhammad ay 
Alipin at Sugo ng Allah') hanggang duon lamang sila sa 
pagbigkas nito subali't nakakalungkot na hindi isinasagawa 
ang mga aral at turo ng Islam katulad ng kagandahang asal 
na ipinatutupad ng Islam. Ang Islam ay ganap, wagas na 
relihiyon, magaan at simple ang pagpapatupad nito sa lahat 
ng bagay at panahon. Maraming tao ang nagpupunyagi sa 
buong buhay nila na maging isang tunay at mabuting Muslim 
at naghahanap sa ikasisiya ng Dakilang Allah. Sa kabilang 
dako, mayroong mga taong nakagagawa ng ng mga kamalian 
at pagkukulang na marapat parusahan dito sa lupa at sa 
kabilang buhay. Ang mga kasalanang ito ay maaaring ang 
bigat ay kapantay na ng walang paniniwala at bilang taong 
lumabas sa Islam, o kaya ang mga kasalanang ito ay hindi 
mabigat gaya ng taong nagpapabaya lamang sa kanilang 
tungkulin o tinalikdan ang kautusan ng Allah (A~) at ang 


148 


M IslamLand 

magagandang aral ng Sugo ng Allah («g). Mauunawaan natin 
na ang kakulangan ng tao sa isang bagay katulad ng 
kayamanan, kaligayahan o dangal, ay hindi niya kayang 
ibahagi ito sa kanyang kapwa. Ganyan din sa Islam, hindi 
kayang ilarawan ng isang di-sumusunod na Muslim ang 
tunay na katotohanan ng mga aral ng Islam at ang 
magagandang gawain ng Sugo ng Allah ($!). 

Bilang pangwakas, ako ay nag-aanyaya sa mga di-Muslim 
na may bukas na kaisipan at puso na magbasa tungkol sa 
Islam mula sa mga mapananaligan at kilalang mga Muslim 
na isinasa-buhay ang Islam. Ang pagkakaroon ng mababaw 
at kaunting kaalaman sa Islam mula sa pagbabasa ng mga 
aklat na hindi mapapanaligan ay nakakasama at hindi 
maaaring makapagbigay ng pasiya o kaya ay 
makapagpaliwanag ng ganap tungkol sa Islam. Ang 
pagsunod sa iba ng pikit mata sa mga paliwanag na walang 
basehan ay nakapipinsala. Kaya't nararapat na maghanap ng 
mapapanaligang kaalaman tungkol sa Islam at huwag 
magpadaya sa mga nagpapalaganap ng maling pagsamba at 
pagpapatupad. Ang Allah (M) ay nagsabi sa Maluwalhating 
Qur'an: 

"Walang sapilitan sa relihiyon. Katotohanan, ang 
matuwid na landas ay naiiba kaysa sa maling landas. 
Sinuman ang hindi sumampalataya sa Taghut (mga bagay 
na sinasamba bukod sa Allah) at nananampalataya sa 
Allah (tunay na) kanyang tangan ang 
mapagkakatiwalaang hawakan na di mapuputol. At ang 
Allah ay Ganap na Nakaririnig, ang Ganap na Maalam." 
(Qur'an 2:256) 


Paunawa mula sa mga tagasalin ng Tagalog: 


149 



s£ IslamLand 

"Ang mga isinaling talata mula sa Banal na Qur'an at sa mga 
Hadith at Sunnah ng Sugo ng Allah (M) ay mga pawang paliwanag 
ng mga tagasalin na inaakalang pinakamalapit sa 
pagpapakahulugan. Ang mga orihinal na Salita ng Allah (M) (ang 
Qur’an) at ang mga Hadith at Sunnah ng Propeta (M) ay makikita 
lamang sa mga orihinal na Arabik na pagkasulat." 

Naioa’y tanggapin ng Dakilang Allah ang aming hamak na 
pagsisikap at patawarin kami sa aming pagkakamali." Ameen 

Kung nais ninyong tumanggap ng anumang kaalaman tungkol 
sa Islam huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin: 

0 Email: info@islamland.com 


(_j j Ail 

M Islamland 

WWW.ISLAMLAND.COM 


150 





\g>J LS]LAMJLAMC^ 

GrowGoodness BYYOURHAND 



